Danladi Z. Haruna 


BARAYIN ZAMANI 


(Kare Kanka daga miyagun intanet) 


Na 


Danladi Z. Haruna 


danladiharuna@gmail.com 
08030764060 


Barayin Zamani 


Hakkin Mallaka (M) 2014 Danladi Z. Haruna 


Duk wata dama a takaice take. Ba a yarda a d'auki wannan 
littafi ko wani sashi nasa a sarrafa shi ta wata hanyar ba sai dai 


rubutaccen izni daga marubucin. 


Copyright O 2014 Danladi Z. Haruna 
Bugu da gyare — gyare 2015, 2017, 2019 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced or 
transmitted in any form or by any means without written 
permission from the author. 


ISBN: 978-978-188-299-9 


Kamfanin da ya wallafa 
Whetstone Arts & Translation Services 


Ba a rubuta wannan littafi domin cin zarafi ga wani ko wata, a 
bayyane ko a fakaice ba. Haka kuma duk sunaye da wuraren da 
aka ambata a iyakacin sanina ban tab'a wani ya aikata haka ba, 
sai dai izna ce ga mai masu fahimta. Duk wanda ya ci karo da 


wani abu da aka fad'a game da shi arashi ne kawai. 


iii 


Danladi Z. Haruna 


Sadaukarwa 


Wannan littafi sadaukarwa ce ga dukkan jama'ar 
DUNIYAR MARUBUTA da ke Facebook domin Karfin 
gwiwa da suka rika ba ni har na samu na rubuta wannan 
littafi. Babu shakka Duniyar Marubuta ka kasance wata 
matattarar masana da masu kishin bunkasa harshen hausa. 


Barayin Zamani 


Godiya 

Godiya ta musamman ga Allah Ubangiji halitta da ya bani ikon rubuta 
wannan littafi. Na gode maka bisa rai da lafiya da basira da tunani. 

Ba zan yi kasa a gwiwa ba tilas ya zama wajibi na gode wa babban 
malaminmu Farfesa Ibrahim Malumfashi, domin saita tunanina da 
hangen nesa na da yake yi a kullum ta hanyar Makarantar Malam 
Bambadiya. Babu shakka na ilmantu sosai da dabarun rubuta labari a 
wannan makaranta. Har ila yau ga shawarwari na yau da kullum da 
Malam ke ba mu a koda yaushe. Allah ya saka da alheri ya Kara ilmi 
da d'aukaka. 

Godiya ga Aminu Muhammad Sani wanda ya duba aikin ta fuskar 
nazari ya bada shawarwari daidai gwargwado. Haka nan ina godiya 
malamina a fannin na'ura mai k'walk'walwa watau Sunusi Aminu 
(Dawakin Tofa Science College, Kano). Haka nan ina mika godiya ga 
wad'annan manyan marubuta bisa shawari da jagoranci nagari da suke 
bani a kullum, Nasir G. Ahmad, Bala Anas (BabinLata), Ado Ahmad 
Gidan Dabino, Muhammad Lawal Barista, Kabiru Yusuf (Anka), 
Auwal Garba “Danbarno, Ibrahim Muhammad Indabawa, Bukar 
Mada, Fauziyya D. Sulaiman, Maimuna Idris Sani Beli, Sadiya Garba 
Yakasai, Rahma Abdulmajid da sauransu da yawa. 

Godiya ta musamman ga abokina aminina Tahir Aliyu, wanda bai 
tab'a k'osawa ba da yawan tambayata gareshi da yawan amfani da 
na'urorinsa lokacin da nake bincike akan wannan littafi. 

Madalla Allah ya saka da alherinsa. Amin summa amin. 


Danladi Z. Haruna 


Danladi Z. Haruna 


GABATARWA 
Na yi tunanin rubuta wannan littafi domin fadakarwa cikin nishadi ga 
aP' ummar Hausawa musamman yadda za su kiyaye kansu daga afkawa 


sharrin masu aiki da na'urori domin aiwatar da satar dukiya ko wani 


kebantaccen sirri. Ina fata wannan littafi ya zama jagora ga dukkan 
wanda ke ta'ammali da waya ko kwamfuta yadda zai kiyaye kansa 


daga afkawa tarkon da-na-sani. 


Kamar yadda amfani da intanet ya yawaita, haka ma damfara ta 
intanet ta zama ruwan dare. Wasu na amfani da wannan fasaha ta 
zamani domin ci da gumin wadansu. Don haka wajibi ne kowa ya 


nakalci yadda zai kare kansa daidai gwargwado. Na tabbata duk 
wanda ya karanta wannan littafi da idon basira zai samu wani abu da 


zai amfana da shi game da tsare sirrinsa a duniyar gizo. Duk da cewa 
kullum ana fito da sabbin dabarun sata a intanet, wannan littafi na iya 
kasancewa hanjin giwa mai dauke diyan amfani da yawa. 

A karshen littafin na yi Kokarin fitar da ma'anar wasu kalmomin da na 
yi amfani da su cikin surkullen kwamfuta, amma duk fassarar da aka 


gani ta Kashin kaina ce bisa la'akari da yadda kalmar ke aiki. Don 
haka idan an ga wata kalma ba ta fassaru daidai ba sai a jawo 


hankalina. 


Ina kira ga masu karatu, idan an ga wani kuskure ta fuskar nazari ko 


tuntuben alkalami ko yasasshiyar magana, a tuntube ni domin gyarawa 


a bugu na gaba. 


Na gode 


Danladi Z. Haruna 
08030764060 


Barayin Zamani 


E-mail: danladiharuna@gmail.com 


SHIMFIDA 


Fasahar sadarwa ta intanet ta zama hantsi leka gidan 
kowa, sannu a hankali kamfanoni da ma'aikatun 
gwamnati sun maida ayyukansu kan doron wannan 


fasahar. Tuni bankuna da hukumomin tsaron duniya sun 
tsunduma suna amfani da intanet ta fuskoki da dama. To 
amma da yake ba duka aka taru aka zama daya ba, a 


wani bangare kuma, akan samu wasu bata da ke amfani 
da wannan dama suna cutar da mutane ta hanyar satar 
bayanan sirrinsu domin tozartawa ko cimma wata manufa 


ta karkashin kasa. Haka kuma wadannan bata gari na 
amfani da damar suna sace kudin mutane ta hanyar 


amfani da hikimomi masu yawa. 

An rubuta wannan littafi ne domin wayar da kan jama'a su 
fahimci irin wannan salon zamba da sata da fasahar 
zamani ta kawo da kuma yadda za su kare kansu. 

Littafin na ba da labarin wasu kangararrun masana 
kwamfuta da ke shiga kamfanoni da daidaikun mutane 
suna satar kudade da bayanai. Da yake ba kullum take 


Juma'a ba, barayin sun zo hannu dalilin farmakin da suka 
kai wa wani sabon kamfanin cikin gida mai suna Salnaz 


Inc. A karshe dai ta tabbata cewa, wasu na amfani da 
fasahar intanet domin taimakon mutane, wasu kuma na 
aikata akasin haka. Kalubale ga gwamnati da jami'an 


vii 


Danladi Z. Haruna 


tsaro su samar da hanyar kare dukiya da rayukan jama'a 
da ke salwanta sakamakon ayyukan barayin Intanet. 


Barayin Zamani 


FARKON FARI ... Juma'a 4:00 pm 


Sararin samaniya na cike da curin gajimare tsibi - 


tsibi suna tsere tsakaninsu. Daga nesa sai ka yi 
tsammanin wasu manyan tsaunuka ne da ke tafiya da 


kafafunsu. Ga su nan dai jere suna ta gudu kamar 
filin tseren gudu inda mutane da yawa suka taru 


suna kallo. Wani lokaci sai ka ga kamar za su yi karo 
da juna, wani zubin kuma sai ka ga sun hade waje 


daya sun cure kamar dunkulen fura. 


Duk da yammaci ya kawo jiki, hasken rana ya soma 


bacewa sai burbushin abin da ba a rasa ba. 
Gajimaren sai ya zama wata alkyabba ga ragowar 
hasken da ke bullowa a sassan da babu tarnaki. Ban 
da wannan gajimaren da ke kara-kaina a sararin 
samaniya, babu wata alama da za a iya tabbatar da 
hasashen masana kimiyya cewar za a samu 
mamakon ruwan sama tsawon wunin wannan ranar. 

Mahmud ya fito daga harabar kamfanin Salnaz, 
sabon kamfanin da aka kafa domin saye da sayarwa a 


kafar intanet. Babban ofishinsa na cikin rukunin 
manyan ofisoshin kamfanoni masu zaman kansu a 


wani katafaren gini mai hawa shida. 


Matashi ne dan kimanin shekaru ashirin da biyar, 


yana da yawan fara'a da saukin kai. Ya kammala 
karatunsa na digiri a fannin kimiyyar siyasa amma 
sha'awa da kokari ya sa shi samun wata kwarewa ta 


Danladi Z. Haruna 


musamman a bangaren kwamfuta. Kamfanin Salnaz 
ya dauke shi aiki bayan ya lashe jarrabawar daukar 
aiki da mutane sama da dari biyu suka halarta, alhali 
du du du gurbin mutum biyu ne kamfanin ke bukata 
na masu kula da shige da ficen gidan da ke intanet 


gami da hulda da jama'a. 

Hankalinsa na kan wayarsa, da alama yana 
tsammanin isowar wani sako ne, lokaci kadan sai ya 
duba fuskar wayar. Jimawa kadan ya ta shiga kara da 
burari. Ya duba kafin ya dauka. Ya murtuke fuska 


sannan ya danna alamun amsa kiran a fusace. Tun 
kafin a yi magana daga wancan barin ya soma 
magana cikin fushi, “Na fada muku, ba zan biya ko 


sisi ba. Idan da gaske ne ku ba makaryata ba ne, ku 
soma kawo min kayan kafin na biya ku. In kuma ba 
za ku bani kayan ba, ku aiko min da lambar tracking 

domin na duba sahihancin kayan da kuke ta magana 
akansu. Kar ku dauka ni wawa ne da zan dauki kudi 
na zuba muku ba tare da na ga karshen Karyarku ba. 
Kuma daga yau kada ku sake kira na. In ba haka ba 


wallahi zan tona muku asiri. Mutanen banza, Barayin 
Zamani!” 


Daga can bangaren mai kiran shi ma ya hau nasa 
sababin. “Tun da kai mugu ne, ka je ka fadawa duk 


wanda za ka fadawa. Kuma kayan naka ma mun 


Barayin Zamani 


cinye ba za a aiko maka ba. Wawa mara kishin zuci!” 
Aka kasha wayar. Cikin fushi Mahmud ya sake danna 
kiran lambar, amma ya ji wayar a kashe. Ya tsaya shi 
kadai yana huci kamar kububuwar da ta manta 
makwancinta. 

A daidai wannan lokacin Alhaji Haris, Manajan 
Injiniya ya fito daga harabar cikin motarsa “yar 


zamani mai suna Type R Honda. Ita motar kusan ta 
hada komai na daga na'urorin sadarwa da kuma 


intanet. Sau da yawa tun daga cikin motar yake soma 


gudanar da aiki kafin ya shiga cikin ofishinsa. 


Alhaji Haris, gajere ne kakkaura, sai dai yana da 
hanzari idan yana gudanar da aikinsa, gashin bakinsa 
da ya yi buzuzu kamar jelar kyanwar turawa. Sau da 
yawa ya fi son saka riga “yar shara ko T-shirt saboda 
jin dadin gudanar da aiki. Yana shafa bakin kwalli aa 
idanunsa abin da ke mayar da shi tamkar daya daga 
cikin manyan Kauraye. 

Shi kansa yana takama da gizon da yake yi wa 
jama'a har yana yi wa kansa kirari yana cewa, "namiji 


zaki, ba ka da tsoro sai ban tsoro." Amma abokansa 
da suka sanshi suna masa kirari da rozozo namijin 


gwari, ga tsoro ga ban tsoro. Yana da saurin rikicewa 


idan wani abu ya taso masa. Kuma ga shi mutum ne 
mai son bin kwakkwafi da tambayar “yaya ka zo 


Danladi Z. Haruna 


duniya’. Duk da Salnaz Inc bai jima da soma aiki ba, 
amma gaba daya ma'aikata hamsin na kamfanin na 
tsoronsa. 


Yana fitowa ya hangi Mahmud na magana ta waya 


cikin fushi sai ya taka burki. Ya yi masa alamar ya zo. 
Mahmud ya mayar da wayarsa cikin aljihu sannan ya 
tafi da hanzari ya tsaya daidai inda Alhaji Haris ya 


zuro kansa waje cikin girmamawa ya gaishe shi. 


“Lafiya kuwa Mahmud? Ban sanka da fushi ba, 
amma na ga kana ta balokoko ta waya. Me ya faru 
ne?” Mahmud ya yi murmushi ya sosa keya ya ce, “ba 
komai, wasu 'ya damfara ne suke son raina min 
hankali, na farfada musu maganganu.” Alhaji Haris 
ya yi dariya ya ce, “ka gamu da 'yan yahoo-yahoo 
kenan. Shigo na rage maka hanya ka bani labari a 
hanya.” Mahmud ya shiga gidan gaba ya zauna 
sannan Alhaji Haris ya soma tafiya cikin nutsuwa. 
Tun da ya lura Mahmud na da kaifin basira da 


gwanintar aiki ya jawo shi kusa da shi kuma ya kara 
masa wasu ayyukan a sashin kula da lafiyar intanet 


dinsu. Duk abin da ya taso shi ake soma kira har sai 
lamarin ya fi karfinsa tukunna za a yi tunanin nemo 


wani, 


A hanya Mahmud ya ba shi labarin karon su da 
wani mutum da suka gamu a kafar sada zumunci ta 


Te 


Barayin Zamani 


facebook. Wanda ya nuna cewa wai shi mazaunin 
kasar London ne kuma yana so ya aiko masa da 


kyautar wayar ipad mai lamba bakwai. 


“Mun yi maganar da shi kamar jiya, yau da sassafe 
aka kira ni aka ce wai kayana ya iso daga London.” 
Alhaji Haris ya ce, “sai k ace jirgin aljanu ya biyo? 
Daga London zuwa nan cikin kasa da awa goma?” 

Mahmud ya ce, “ni ma abin da na duba kenan, 
tunda mun san yadda ake tafiyar da harkar aiken 
kaya daga kasa zuwa kasa.” 


“Ina jin ka. Yaya kuka kare?” Alhaji Haris ya 
bukata ya yin da yake lura da danja mai bayar da 


hannu. Mahmud ya ce, “cewa suka yi wai ba za a 
kawo min kayan ba sai na biya ladan kawowa 


tukunna. Na ce su fara kawo min kayan sannan na 
biya su, suka yi kememe. Shi kuma mutumin yana ta 
damuna da tambayar ko na samu kayan, jiya da na 
gaji n ace na samu har mana yi masa godiya.” 

Alhaji Haris ya bushe da dariya ya ce, “ka yi 
maganinsa, domin daga nan zai gane cewar ka gano 
damfarar tasa. Watau so suke ka biya kudin kawo 
maka kayan daga nan ba za ka Kara ganinsu ba.” 
Mahmud ya ce, “ai tun ajiyan munafukin ya toshe ni 
bana iya ganinsa.” 


Danladi Z. Haruna 


Alhaji Haris ya ce, wadannan miyagun su ne ke 
cutar da mu har ma su jawo a rika yi wa irin 


kamfanoninmu kallon na cuta ne kamar su. Dole mu 
dage da tallace - tallace domin wayar da kan 


mutane.” 


Mahmud ya ce, “gaskiya kam, kuma dole mu ma 
mu dage wajen kare kanmu daga sharrinsu.” 


“In don ta wannan ne mun riga su tukunyar kofi, 
duk abinsu ba su isa da mu ba. Kura ma ta san gidan 
mai babban sanda.” Alhaji Haris ya fada cikin takama 
da nuna isa. 

“Ranka ya dade miyagun nan suna da dabaru iri - 


iri, ya kamata mu Kara kula da tsaron gidanmu. An ce 
in kana da kyau...” 


“Ka kara da wanka ko?” In ji Alhaji Haris yana 
kallon Mahmud. 

“To mu bayan wankan ma har da man shafawa da 
turare da gazal duk mun gama da su. Ko yanzu suka 
kawo mana hari za mu iya rafke su.” 

Mahmud bai ce komai ba ya ci gaba da duba 
wayarsa daidai lokacin Alhaji Haris ya tsaya kan 


layin unguwarsu. Ya bude ya fita yana mai godiya. 


Alhaji Haris ya ce da shi, “gobe zan fita aiki ni kadai, 
kai kuma na bari ka je ka huta har zuwa Litinin ka zo 


z 


Barayin Zamani 


da wuri.” Mahmud ya yi murmushin jin dadl ya ce, 


“na gode yallabai, Allah ya kara girma.” Ya shiga 
layinsu cikin farin cikin samun hutu washegari, 
domin yana da ayyuka da yawa da yake son 


gudanarwa. Babba daga ciki shi ne ziyartar abar 
begensa da kwana da kwanaki bai sa ta a ido ba sai ta 


waya kadai suke chating. Faduwa ta zo daidai da 
zama, domin ita ma ta bayyana masa cewar babanta 
ba ya gari, don haka za ta samu zarafin fitowa 


wajensu su zagaya gari su ji dadi. 

Ya lalubo lambarta ya danna kira. Ya kara a 
kunne cikin fatan ta dauka tunda bata online ba ta ga 
gaisuwar da ya aika mata ba. Har kiran ya katse ba ta 
dauka ba. Ya sake laluben layinta a kafar sada 


zumunci ya aika mata da gajeren sako. 


Danladi Z. Haruna 


Biyu... Asabar 12:00 am 
Miyagu Masu Siffar Bera 


Sun shafe kusan awa ashirin da hudu suna abu 
daya. jira ba ya damunsu matukar burinsu zai cika. 
Sai dai da alama aikin yau ya fi kowanne dauke musu 
hankali. Wani lukuti gajere daga cikinsu mai kananan 
kunnuwa, wanda ya makala wani gwamgwarmen 
tabarau bakikkirin ya rufe idanunsa. Ya yi huci 
sannan ya yi mika yana mai hamma. Ya dubi na kusa 
da shi, matsaikaci mai gajeruwar fuska, ya hada gumi 
kashirban, duk da fankar da ke faman jujjuyawa a 
dakin, ya yi murmushi ya daki kafadarsa. 


"Daure dai gaye, saura kadan.” Matsaikacin ya yi 


dariya ya ce, “Kai dai zan ce wa haka." wanda ke gefe 
dogo mai ruwan ragwaye ya yi tsaki ya soma babatu 
yana kallon gajeren wanda bakinsa yake dogo kamar 
zunguru ya ce, “Wannan wane irin aikin banza ne 
Jaba? Yaya daga ka fara abu sai ka mike? Haka ake 
yi?" Jaba, watau gajeren nan mai kananan kunnuwa 
kamar na kurege dake tsaye ya daure fuska sannan 
ya harari wanda ke masa surutu ya ce, “Matsala ta da 


Kaska kenan, shi daga ya ga ta kare masa sai ya hau 


sababi na babu gaira babu dalili. Fisabilillahi Beza da 
ni da Kaska wa ya fi mai da hankali?” 


= 


Barayin Zamani 


Beza, na zaunen kenan da ya hada gumi kamar 
wanda aka tsunduma cikin ruwan maliya, ya yi tsaki 
ya yin da ya zura wa Kundutun kwamfutarsa idanu, 
“Kanku ake ji, ni ba ruwana da shirmenku, domin 


kuwa fatsata ta kusa kamu... Aha... 
yawwa..yawwa...saura Kiris...mu je dai....ayya!" Ya 
dafa kai cikin takaici. Ya soma haki kamar wanda ya 
yi gudu, gumi na tsatstsafo masa. “Wallahi saura 
kadan na samo password din amma na kuskure." 

Kaska ya bar abin da yake a tasa kwamfutar ya 
taso wurin Beza ya tsaya. 


"Wanne method ka bi?" 


"Na yi ping na samu free port, amma na kasa 
connecting saboda babu password, shi ne na yi 
amfani brute force attack sai ya lalubo min password 


din, har ya kusa connecting sai ya yi reject. 


“Wanne website ne? 
“Na jiya ne dai da muka kasa shiga.” 


“Da me kake aiki ne.” 
"Na sa sub-seven, amma yanzu na saka Kabila da 


Habila." 


Abubuwan da suke fada wasu irin manhajoji ko 
masarrafai ne watau software da ake amfani da su 


wajen sato kalaman sirrin mutane. Sub-seven 


Danladi Z. Haruna 


gagararren manhaja ne da ba a san wanda ya kirkiro 
shi ba. A cikinsa an tanadi wani waje na musamman 


da ake Kkirkirar cutar kwamfuta (virus) a cikinsa. Sai 
dai illarsa wani zubin daga inda aka Kera shi daga 


nan yake fara barna. Don haka 'yan dandatsa ke 
masa kirari da Makamin Kare Dangi. Shi kuwa Kabila 


da Habila watau Cain and Abel, manhaja ce da wasu 
mutanen Ingila suka kirkira domin taimakon jama'a 
idan sun manta kalmomin sirrinsu a kwamfuta ya 


gano musu. A hankali 'yan dandatsa suka sauya masa 
fasali inda suke amfanin da shi wajen sato bayanai a 


intanet. 
An Kkiyasta cewa fiye da kashi hamsin na “yan 
dandatsa na amfani da wannan manhaja domin 


cimma bukatunsu na yau da kullum. Wani abin 
mamaki shi ne yadda ake samun wasu gagararru da 


suke kara masa karfi kullum. 
Kaska ya dan yi nazarin masarrafan dake aiki a 
kwamfutar Beza, zuwa jimawa kadan ya daki 


kafadarsa yana mai cewa. “Na gaishe ka mutumina, 
lallai ba za mu bar nan ba sai mun rubza ciki" Jaba da 
ke gefe ya zuro kansa yana son gane wa idanunsa 


abin da abokansa ke nazari. 


“A kwarai kuwa, lallai mun kusa kudancewa, 
muddin muka shiga nan ai mun sha kwana. Na ga 


alamar akwai abin kalata a ciki." Ya wage baki da 


Barayin Zamani 


sunan dariya, sai dai muryar tasa da ke shake, sai ya 
zamana kamar kukan tsohon karen da ya gamu da 


fushin yara. Cikin fushi Kaska ya fisge gilashin dake 
fuskar Jaba ya jefar. 

“A yi mutum ba hankali, babu kwakwalwa?" Jaba 
ya harzuka ya tashi a fusace ya cakumi wuyan Kaska 
yana zagi. 

“Na gaji da cin mutuncin ka, a daren nan sai na 


gwada maka ruwa ba sa'an kwando bane. Yau zan ci 


Ihun da Beza ya yi ya ja hankalinsu. “Na samu...Na 
shiga... Na samu...Na shiga...Ihu...wayyo dadi...komai 
ya yi zanzan!" Ya mike tsaye yana rawa. Gaba daya 


suka zuba wa kundutun kwamfutarsa ido. Babu abin 
da za a iya fahimta banda wani farin rubutu dake 


wucewa da sauri layi - layi. 
ACCESS GRANTED 


Wannan ne rubutun karshe da ya bayyana sannan 
ya dauke kundutun ya washe sosai ta yadda za a iya 


gane komai na ciki. 


Kaska ya zauna kusa da Beza. “Yawwa nawa, ka 
gama komai tunda ka samo mana password din 


Cpanel. Ni kuma bari na ware MySOL yanzun nan.” 


11 


Danladi Z. Haruna 


"Bari mu yi sauri mu sauya password na komai da 
komai." Inji Beza. Ya zauna a kujerarsa yana feduwa 
cikin jin dadi. 

Jaba na tsaye yana gunguni kan irin cin kashin da 
Kaska ke masa. Ganin aikin da suka jima suna yi ya 
soma cin nasara, ya hadiye fushinsa, ya koma 


mazauninsa. Ya kalli Kaska a kaikaice ya ce “Sai ka 
fada min abin da zan yi?” ' 


“Ka yi duk abin da ka ga dama." Kaska ya fada 
yana busa hayaki, nan da nan wani karamin gajimare 
ya hadu a dan tsukukun dakin da suke ciki kamar na 


ajiyar karnuka. 


Beza ya dubi Jaba ya ce da shi, "Ka duba mana 
whois din website." Whois shi ne samo bayanan 


mamallakin gidan yanar gizo, adireshinsa da kuma 
ranar da aka yi wa gidan rijista da lokacin da rijistar 


za ta kare. Akwai dillalai na da dama da ke gudanar 
da wannan harkar kamar dai yadda ake dillancin 


gidaje. Ana samun bayanan kyauta daga babban 


rumbun yiwa gidajen intanet rijista. 


Jaba ya gyada kai. Jimawa kadan ya kalli Beza ya 


ce, “Na gama." Suka zura wa kwamfutar idanu. Wasu 
bayanai ne da suka shafi dandalin sarkar sama 
(domain name) na kamfanin Salnaz 


(www.salnaz.com) wanda aka yiwa rijistar shekaru 


A 


Barayin Zamani 


biyar wanda yanzu har an samu watanni takwas, 
watau dai bai cika shekara guda da samuwa ba. 


“Salnaz...Salnaz...A ina ko na taba jin wannan 
suna?" Kaska ya fada yana kyankyasar kansa. Zuwa 
can ya yi ihu har da tsalle. Ragowar suka bi shi da 


kallo. Ya jefar da guntuwar sigarin da yake zuka 


sannan ya ce da sauran, "kun san kifin da muka kamo 
kuwa? Sabon kamfanin saye da sayarwa da ya soma 


aiki kwanan nan mallakar Alh. Sadi Balarabe." 
“Kamfanin gida ne ke nan?" Jaba ya tambaya. 
Kafin a ba shi amsa ya ce, “ba wani abin kirki za a 
samu ba ma.” Ya tabe baki kamar wanda aka 
shararawa mari. 
“Na gida ne, amma mutumin yana hulda da 
kasashen waje sosai.” In ji Kaska. 


“Lallai kakarmu ta yanke saka." Inji Beza 

Jaba ya ja gwauron numfashi ya ce “mu yi sauri 
mu yi spoofing saboda gudun e ya ne.” 

Kaska ya ce, “bari dai mu tabbata gidan ya zama 


namu sai komai ya biyo baya. Kuma ai da ma muna 
kan VPN babu wani fargaba.” 


“Gara mu yi gaggawar kammala aikinmu.” Inji 
Beza, “Me ya kamata mu yi gaba?" 


13 


Danladi Z. Haruna 


“Yawwa yarona," Inji Kaska, "Ka yi gaggawar 
canja mana password din cpanel, kai kuma Jaba ka 
juya mana gidan zuwa namu. Ni ku bar ni da MySOL 
injection." 

“Yassa." In ji Beza, “Sa a yi maka nawa." 

Da alama Jaba ya ji zafin yadda Kaska ya kira shi 
yaronsa, ya cije dai bai ce komai ba ya duka ga abin 
da ke gabansa. Babu jimawa suka kammala abin da 


suka sa gaba. Cikin gamsuwa Kaska ya bi ayyukan 
ragowar domin tabbatar da cewa babu wani kuskure 
da aka yi. Ya dauki tsawon lokaci yana feduwa. Ya 
dauko kwalin sigari ya ciro daya sannan ya makala a 
bakinsa ya kunna, ya busa hayaki sama yana binsa da 
kallo. To amma a karkashin zuciyarsa yana sake - 
saken yadda zai fi kowa cin moriyar wannan aiki da 
ya dauke su fiye da yadda suka yi tsammani. 


Barayin Zamani 


Uku - Asabar 9:00am 
Shirin Zaune Ya fi Na Tsaye 


CSP Ishak Khalid, babban babban jami'i mai kula 
da sashin ta'addancin intanet na rundunar 'yansanda 
na cikin manyan jami’an tsaron da suka halarci taron 
wani gangamin fadakarwa da hukumar yaki da 
zambar intanet ta kasa (Internet Crime Commission) 
ta shirya wa manyan jami'an tsaro da masana ilimin 
kwamfuta domin fadakar da su akan yadda “yan 
dandatsa ke amfani da kwamfuta da intanet wajen 
cutar da jamaa da kuma yadda za a magance 
matsalar. Taron ya samu halartar manyan mutane 
masu takama ilmin kwamfuta da kuma dumbin sani 


ta fuskar tsaro. 


Makeken dakin taro ne da tsawonsa ya kai 


kimanin kafa dari biyu, fadinsa kafa dari. Kujeru da 
tebura a jejjere kowanne na dauke da kwamfuta da 


kuma kofin shayi. Duk girman dakin cike yake da 
mutane zazzaune suna sauraren bayanin da ake yi 
musu dalla - dalla. Na'urorin da ke makale ko'ina a 
bangon na huro sassanyar iska cikin nutsuwa. Da 
alama jawabin da ake musu yana muhimmanci gare 


su, domin wurin ya yi tsit ban da amon sautin mai 
jawabi sai kuma tsuwar da na'urori ke yi daga lokaci 


zuwa lokaci. 


Mai jawabi yana magana cikin nutsuwa yana 
cewa, “dandatsa, watau hacking kalma ce mai wuyar 


15 


Danladi Z. Haruna 


fasssara, wani zubin idan aka bayyana ma'anarta, sai 


ka ga tamkar ba ta zama daidai aikinta ba. Wasu na 
ganin kalmar dandatsa na nufin wani masanin 
kwamfuta wanda ke shirya manhaja watau software 


kuma ya iya ya sarrafa ta fiye da yadda tsammani. 
Wasu kuma na fassara dandatsa a matsayin laifi, 
watau wanda ke sarrafa kwamfuta domin aikata laifi. 
Duk yadda ka kalli abin, haka yake. Alal hakika 
dandatsa ilimi ne da ke bayyana irin yadda zuciyar 
mamallakinsa take. Idan zuciyarsa ta kirki ce, to 
dandatsarsa ma ta kirki ce. Don haka ana gane 
manufar wannan kalma bisa yadda aka sarrafa 
ilimin. 

Wadanda ake danganta su da dandatsa ana 
kiransu hackers a turance. An raba su zuwa gida 
biyu; farfaru watau white hat hackers, da kuma 
babbaku watau black hat hackers. Su farfaru an yi 
amanna cewa suna aiki da gaskiya wajen gudanar da 
aikinsu. Da zarar sun gano nakasu a cikin aikin 
kwamfuta ko intanet, sai su sanar domin a hanzarta 
gyarawa. 

Su kuwa babbaku, a kullum burinsu bai wuce 
samun wata kafa (loophole) a kwamfuta ko intanet 


domin aikata þarna ba. ldan sun gawurta ma har 
gwamnatoci suke yaka ta hanyar amfani da fasahar 


A 
C 16 


Barayin Zamani 


intanet. Watau sukan shiga gidan sadarwar 
gwamnati ko manyan bankuna su aikata barna. 


Babbakun “yan dandatsa sun fi hadari, domin 
kuwa duk wata irin ta'asa a intanet su ne 
ummulhaba'isin. Su ne ke hana sabis motsawa 
yadda ya kamata, ayyukansu sun hada da satar 
kudaden jama'a da cin kasuwar manhajojin 
kwamfuta ta bakar hanya, da halatta kudin haram da 
cinikin miyagun Kkwayoyi da sarrafa makamai da 


kuma karuwanci da zamba cikin aminci da firgita 
mutane ta hanyar yada labaran kanzon kurege da 


sauran miyagun laifuka.” 


Ya dauko wata farar takarda daga jakarsa ya yi 
nazarinta sannan ya ci gaba da jawabi. 

“Su fa miyagun nan a kullum ba sa gajiya wurin 
kirkiro sababbin dabarun cimma burinsu. Mafi 
yawancin cutar nan ta kwamfuta da ake kira virus, ta 


sanadin aikin “yan dandatsa ake samunta. Kodayake 
ita virus har farfarun 'yan dandatsa na iya haddasa 


ta. Har ila yau su wadannan babbakun, duk da 
kasancewarsu miyagu suna da wasu dokoki da suka 


shardantawa kansu. Galibi suna da jagora wanda 
yake shiryar da su abin da za su yi, kuma ba kasafai 
suke fitar da sunansu a san su a intanet ba. Shi ya sa 


ma ake kiransu 'Mutanen Boye' (Anonymous). Ta iya 


17 


Danladi Z. Haruna 


yiwuwa kana da aboki, amma ba ka san cewar shi 
kasurgumin bakin dan dandatsa ba ne a boye.” Aka 


bushe da dariya har da mai jawabin. 


Tun da aka soma gabatar da jawabai da darussa 
CSP Ishak ke ta bin batutuwan a nutse da kunnen 
basira, musamman kasancewar wannan sabon babi 


ne a cikin ire-iren laifukan da aka sani a baya. 


Fiye da awa daya da rabi kenan wannan masanin 
kwamfuta da harkar dandatsa ke ta kwararo jawabi 
bai huta ba balle ya sha ruwa. Da alama ana jin dadin 
yadda yake bayani dalla — dalla, domin duk wanda 
ka duba a wajen ya tattara hankalinsa yana sauraro 
kuma yana rubutu a littafin da aka bayar a wajen 


bitar. 


Mai jawabi ya ci gaba da cewa, “kun san dai cewa 
wanda ya buya yana iya aikata duk abin da ya ga 
dama, kamar sace rumbun bayani, satar ajiyar 
asusun banki, ko sace gidan yanar intanet har ma 
yaudara ko zamba cikin aminci uwa uba kuma shi ne 
halayyar hankaka mai da dan wani naka. Wani lokaci 
kuma dan dandatsa na iya satar maka asusunka na 
intanet kawai domin ya muzanta ka ko domin daukar 


fansa. Shi ya sa suke yi wa kansu kirari kamar haka: 


2 


Barayin Zamani 


Mu mutanen boye, 
Muna da kawaici, 
Muna da juriya, 
Ba mayafiya, 

Ba ma mantuwa, 


Ka jira zuwanmu idan ka gayyace mu. 


Kun san yadda ake gayyatar su?" Gaba daya aka amsa 
da “A'a" 

"Ana gayyatarsu idan ka yi kuskure ko ka yi 
sakaci da kofar gidajenka a bude ba tare da kullewa 
ba. Gidajen naka kuwa sun hada da duk bayanan 
katin asusun banki (ATM), kalmomin sirri na E-mail 


ko na kafafen sada zumunci da sauransu. Ka'idarsu 
duk wanda ya bar kofar gidansa a bude za su iya 


shiga ba tare da sallama ba. Don haka wajibi ne kowa 
ya san hanyoyin da ake bi domin karfafa tsaron 


gidansa.” 


Daga nan sai mai jawabin ya zauna. Mutane biyu 
suka tashi suka yi ta'aliki. Sai kuma aka bayar da 
dama domin tambaya daga mahalarta taro. 

Wani ya daga hannu, aka ba shi dama, ya mike 


tsaye ya ce, “Su wadannan 'yan dandatsa, idan na yi 
sakaci na bar gidana a bude, sai suka shiga ciki suka 


yi kane - kane, ta yaya zan iya korar su alhali suna 
boye bana ganinsu kuma ni ban san kan kwafuta ba?” 


19 


Danladi Z. Haruna 


“Wannan tambaya ce mai kyau" in ji malami mai 
jawabi, wanda a jikin rigarsa akwai katin shaidar aiki 
ta kamfanin 'milkway security’. Katin na dauke da 
sunansa, Jibril Ibrahim Umar. Matashi ne dan 
kimanin shekaru talatin da biyar zuwa sama, an ce ya 
yi digirinsa na farko akan kimiyyar lissafi, na biyu 


kuma akan kimiyyar kwamfuta da sarke - sarkenta. 
Daga yadda yake bayani za ka fahimci mutum ne da 


ya nakalci abin da yake fada. 

“Abin da nake so a fahimta, su 'yan dandatsa ba 
lalle sai kana aiki da intanet za su cuce ka ba, ta 
karkashin wayar salularka suna iya cutar da kai. 
Asusun bakinka suna iya sace maka kudi. Amma fa 
ba za su iya samun nasara ba sai ka ba su hadin kai 
walau da saninka ko babu, a bisa kuskure ko 
sakacinka. Saboda haka ya zama wajibi mu koyi 
yadda za mu kiyaye kanmu daga sharrinsu. Tun da 
yanzu kusan kowa ya mallaki waya, to kuwa babu 
wanda wannan abu bai shafe shi ba.” 

Wani ya daga hannu, aka ba shi dama, ya ce, 
“Kamar yadda aka fada cewa su 'yan dandatsa sun 
rabu kashi biyu, farfaru da babbaku. Shin akwai 
wata hanya da zan iya gane kowanensu?” 

Jibril ya ce, “alal hakika kamar yadda na fada 
muku a baya, hackers basu da wata siffa ta 


Barayin Zamani 


musamman da za ta sa a gane su. Wancan farar 
malafa da bakar malafa da ake kiransu da shi, ba 


sanya hular suke ba. Don haka ba sharadi ba ne sai 
ka ga dan dandatsa da hula iri kaza za ka fahimci 


ajinsa ba. Ana iya gane su ne daga irin ayyukansu. 
Zan iya ce muku dukkanmu nan 'yan dandatsa ne 


masu farar malafa." Aka kwashewa da dariya. 


Mutumin mai sanko a tsakiyar kansa kamar filin 
kwallon kafa, ya sake wata tambayar. 

"Kalmar hacker wasu sun fi alakanta ta da 
mugunyar hanyar, watau ana kallon duk wanda ke 
da kwarewa a hacking cewa kasurgumin barawo ne. 
A bayaninka mun fahimci akwai masu kyakkyawar 
manufa da masu mummunar manufa. Duk da 
wannan rabon da ka yi, da wuya mu iya bambance su 
sai daga aikinsu. Shin babu wani suna da ke iya 
fayyace dan dandatsa na kwarai da mugu?" 

Mai jawabi ya gyara tsaiwa ya ce, "Wannan 
tambaya na da muhimmanci, kuma tana bukatar 
dogon bayani, amma saboda rashin lokaci zan yi a 
takaice, nan gaba ma kara yin bayani idan mun sake 
haduwa. 

“Tuntuni mun bayyana muku cewar Hacking ilimi 
ne na musamman da ake sanin ciki da wajen 
kwamfuta, wannan ya hada da yadda take aiki, abin 


21 


Danladi Z. Haruna 


da take yi da lokacin da take yi. Har ila yau mun fadi 
cewar wanda ya nakalci wannan ilimi, yana iya 


amfanin al'umma da shi ko cutar da su. Bil hasali ma 
duk wanda ka ga yana hulda da kwamfuta sosai ana 


iya kiransa hacker. Misali, Bill Gate mamallakin 
kamfanin Microsoft da irinsu marigayi Steven Jobs 


mai kamfanin Apple, har ma da Mark Zuckerberg 
wanda ya kirkiro dandalin sada zumunta na facebook 


da sauransu. 

Inda aka samu sabani shi ne wajen aiwatar da 
ayyukan da masu fara shiga da kuma masu bakar 
shiga suke yi. Misalin da zan buga a nan shi ne kamar 
maita ce. Watau wasu na amfani da baiwarsu ta 
maita su cutar da al'umma, wasu kuma na amfani da 
ita wajen taimakon al'umma. To hakanan 'yan 
dandatsa masu fara da bakar malafa suke. 

A bangare daya kuma akwai wasu ba'arin masu 
nazarin kwamfuta da surkullenta kurum domin su 
keta haddin tsaro su saci bayanai ko dukiya. 
Wadannan su ake kira a turance crackers. Su kan 


aikata barna kwarai da gaske. Ta yiwu idan suka yi 
barnar ma su lalata na'urorin jama'ar da suka cuta 
gaba daya. Shi yasa wasu daga masana ke ganin duk 
hacker ba mai aikata laifi ba ne, amma cracker shi ne 
mabarnaci. To amma fahimtar jama'a da sabon da 
suka yi da muhallin kalmar hacker ya sa suke mata 


P 


Barayin Zamani 


kallon bambarakwai har suke ganin duk wanda ke da 
wannan ilimi tamkar kasurgumin mai laifi ne. 
Fahimtar hakan kuskure ne. Duk farfarun hacker 
sunansa ke nan, babbaku kuwa kana iya kiransa 


hacker ko ka ce masa cracker. Kuma a ganina babu 
wani abu ma idan ka ambaci babbakun dan dandatsa 


da crack hacker. 


Wani bambancin kuma shi ne, farfarun hacker 
yana aikinsa ne bisa doka da oda, ya yin da babbakun 


crack hacker yana aikinsa ba bisa doka ba. Misali, 
'yansanda an ba su iznin daukar bindiga da aiki da ita 
idan hali ya kama, ya yin da 'yan fashi da makami ma 


na daukar bindiga ba tare da izni ba. 
Idan hacker ya gano abu, watau nakasu a 
garkuwar tsaron zai yi hanzarin sanarwa wadanda 


abin ya shafa ta hanyar da ya dace domin su gyara. 
Shi kuwa cracker zai yi amfani da wannan dama 


wajen ruftawa ya yi barna. Shi yasa dazu na ce muku 
nan duk hackers ne masu farar shiga. 


Har ila yau dandatsar crackers babu fasaha ciki, 
yawanci sukan yi amfani da kayan manhajar da aka 
riga aka samar, kuma suna kokari idan sun yi barna 


su bad da sawu. To amma da yake da kayan aro suke 


aiki, ba wuya aiya kama su. Ta wani wurin da ake iya 
gano crackers shi ne sun fi amfani da manhajojin da 


23 


Danladi Z. Haruna 


ke aiki a farfajiyar windows maimakon hackers da 
mafi yawa suke amfani da manhajojin Linux 


musamman farfajiyar nan da ake kira Ubuntu, 
wadda ta shahara wurin bayar da cikakken 'yanci ga 


mai sarrafa kwamfuta. Ina fata mai tambaya ya 


gamsu. " 


CSP Ishak ya daga hannu, aka ba shi dama. Ya 
mike tsaye ya ce, “bayani ya gabata cewa su 


wadannan “yan dandatsa musamman crackers, suna 
satar kudaden jama'a ta intanet ko ta waya har da 


ATM. To abin tambayar shi ne ina suke kai 
wadannan kudade? Shin ba za a iya bin su a kwato 
abin da suka sata ba?" Jama'a suka dauka gaba daya, 


“Haka ne kuwa." Da alama kowa ya ji dadin wannan 


tambayar. Aka samu dan tsaiko kafin Jibril ya mike 
ya soma bayar da amsa bayan ya yi wani dan rubutu 
a cikin kwamfutar da ke gabansa. Ya soma bayani 


cikin nutsuwa. 


“Wannan tambaya ce mai muhimmancin gaske. 
Bisa gaskiya “yan damfarar intanet, idan na ce intanet 
ina nufin har da su waya, ATM da sauransu. Ba su 


cika hulda da bankuna irin namu ba. Kun san yanzu 
duniya ta dunkule ta zama kamar abu daya saboda 
wadatar hanyoyin sadarwa. Yadda suke ci kazamar 
kasuwar tasu shi ne, idan misali suka saci kudi daga 
asusun wani a wannan Kasar tamu, nan take sai su 


Barayin Zamani 


karkatar da su zuwa wata barauniyar hanya a 
intanet. Akwai dillalan da ke karbar ajiyar kudaden 
suna adana musu. 

Haka kuma akwai websites da yawa da ke 
tu ammali da kudin haram, a nan za ka ga ana cinikin 


kayan sata, ana cinikin miyagun kwayoyi, ana cacar 
da karuwanci da sauran manyan laifuka da cinikinsu 


ba zai yiwu ta bankuna ba. Kuma matsalar har yanzu 
ba a samar da dokar da za ta magance wannan abu 


ba, duk kuwa da cewa kowa yana kuka da ita. 
Matukar ba a magance matsalar gidajen ta'ammali da 
kayan sata a intanet ba, da wuya a iya hana barayin 
Intanet cin kasuwarsu. A kasuwar bayan fage za ka 
ga manhajar da darajarta ta kai dala dubu a kasuwa, 


ana gwanjonta akan dala biyar. Idan ka biya kudin da 
Master Card ko Visa Card sai barayin su biyo su sace 


maka abin da ka ajiye a asusun bankinka. Shi yasa 
ake son amfani da wani mukullin tsaro da bankuna 


ke bayarwa, ana kiransa token aturance. 
Saboda haka, wajibi ne kasa da kasa su tashi tsaye 


su yaki wannan al'amari domin ba wa kowa cikakken 
'yancin more fasahar zamani ba tare da tsoro ko 


fargaba ba. Abu ne mai kyau gwamnati ta samar da 
dokar takaita kashe kudade a intanet har sai ka nemo 


izni tukuna. Wannan zai hana barayi sace dukiyar 


jama'a da gaggawa.” 


25 


Danladi Z. Haruna 


CSP Ishak ya sake wata tambayar, ya ce, "mun san 
cewa wannan al'amari na sata a intanet ya damu 
kasashe da yawa kuma abin ya zama tamkar ruwan 
dare, duk inda ka shiga za ka ji ana ta kuka da 
barayin intanet. Sai dai kamar yadda ka ce har yanzu 
an kasa shawo kan wannan matsalar. Shin ko akwai 
wata kasa a fadin duniyar nan da ke jin dadin 
wannan ja'ibar kuma take kawo mishkila wajen 
samar da tartibin matakin da zai dakile su?" 

Jibril ya ce, "shi barawo ba shi da ubangida, 
domin kuwa aikin nasu ya zama babu sani babu sabo, 
duk inda suka samu zarafi kai farmaki suke yi. Amma 


ina ganin abin da ya sa sha'anin dandatsa ke ta 
hauhawa kullum saboda dokokin da ake da su a 


yanzu akwai son zuciya da yawa a ciki. Yanzu 
dokokin da ake da su, ana fifita ci gaban wasu 
daidaiku ne. Sannan kuma ana shiga zarafin farfarun 
hackers. Har ila yau ana ganin kamar wata manakisa 
ake shiryawa manyan kamfanonin da ke rike da 


ragamar intanet a duniya. Wasu kuma na ganin ana 
yin hakan ne domin a hana kasashe masu tasowa cin 


moriyar albarkatun da ke cikin duniyar intanet. 
Bari na ba ku misali, a shekarar 2010, wani 
sanata a Amirka ya gabatar da wata doka da aka yi 


wa lakabi da COICA a takaice. Ita wannan doka ta 
tanadi bayar da iko ga alkalin Amirka ya kwace duk 
wani gidan yanar gizo da ake ganin yana tu'ammali 


A 
(29 


Barayin Zamani 


da kayan haram. Babban abin da ya fi damunsu 
bayan sace - sacen shi ne satar fasaha da jingar fina- 
finai da wakoki, wadanda ake yi ba tare da masu 
fasahar sun ci gajiyar wahalar su ba. Don haka 
kungiyar masu shirya fim da mawaka da makadan 


kasar suka bayyana jin dadinsu game da dokar. To 
amma kungiyar 'yan kwadago masu aiki da na'ura 


mai kwakwalwa sai suka yi fatali da dokar. Karshe 
dai ba ta samu wucewa ba. 

Bayan wannan, a shekarar 2011 aka sake gabatar 
da wasu dokokin da ake kira SOPA da PIPA wadanda 


kwaskwarima aka yi wa dokar COICA. A Karkashin 
dokar ana iya kama duk wani da ake ganin gidan 
yanarsa na intanet na haifar da barazanar tattalin 


arziki ga Amirka duk inda yake a duniya. Ita ma dai 
dokar ba ta samu wucewa ba, domin kuwa manyan 
kamfanoni irin su Wikipedia da Google da Mozilla da 
Facebook, da eBay da Amazon, da Yahoo! da sauransu 
da yawa suka nuna adawarsu a fili. Har ma ta kai su 
ga tsunduma yajin aikin gargadi a ranar 18 ga 
Janairun 2012, wanda hakan ya haifar da koma baya 


ga tattalin arzikin Amirka. 


A takaice dai za mu iya cewa idan bera da sata, 


daddawa ma na da wari. Son zuciya da wuce gona da 
iri ya sa har wadannan 'yan dandatsa ke nema su 


zama kashin bakin tukunya. Na kawo misali da kasar 


27 


Danladi Z. Haruna 


Amerika ne saboda kasancewar duk wani 
kutunguilar intanet anan take cin karenta babu 


babbaka koda kuwa ba a kasar aka samar da ita ba. 
Sauran kasashe ma duk suna Kokarinsu daidai nasu, 
amma duk kasar da ta zo da dokar son zuciya, dokar 


ba ta kai labari." 


CSP Ishak ya sake cewa, "abu ne sananne 
wadanda ke yi wa jama'a sata a katin ATM da ma 


can sunansu barayi, domin kudin sata suke diba. 


Tambayar ita ce, “yan dandatsar da ke kai farmaki ga 
websites ma za mu iya kiransu barayi ko ‘yan fashi ko 
kuwa wane suna ya dace mu rika kiransu? Shin ta 


yaya suke samun kudi a aikin nasu?” 


Jibril ya gyara tsayuwa ya ce, “Kamar yadda na 
fada muku, akwai websites da ke aikata ayyukan 
haramun wajen sarrafa kudade da cinikin haram. 
Suna amfani da rumbunan bayanai, wato servers. 
Kuma na fada cewa ana iya gano crackers ta hanyar 
wasu dabaru. Daya daga cikin hanyoyin shi ne gano 
inda server din da aka yi amfani da ita take, watau 
babban rumbun da ake tattara bayanai, matukar an 
san inda server din take, to kuwa kamo mutanen ba 
wani aiki ba ne. Don haka masu son aikata barnar 
suke bukatar samun wasu hanyoyi da za su yi bad- 
da- bami a gaza gano su, ko su likawa wani wanda 


bai ji ba bai gani ba. 


s 
O 


Barayin Zamani 


Idan suka samu nasarar shiga website dinka, shi 


kenan sai su rika aiwatar da laifukansu a gidanka. 
Kun ga ko an biyo sawunsu da yake ba gidansu ba ne 


ba za a same su ba, sai kai maigidan za a samu. A 
takaice dai wani dalilin da ake yiwa gidajen yanar 
sadarwa dandatsa shi ne domin a yi amfani da su 
wajen aikata laifi ba tare da sanin ko iznin 


mamallakansu ba. Misali shi ne, kai ne da gidanka, ka 
fita wajen sana'arka, kuma ka manta baka rufe shi da 
kyau ba. Sai wasu suka zo suka shiga ba tare da 
izninka ba. Ya yin da suka shiga sai suka kulle gidan 
ta yadda ba za ka iya shiga ba, suka rika aikata 
ayyukan assha. Kai kana waje ka kasa shiga, jama'a 
kuma da ke can gefe suna kallon abin da ke wakana a 
gidan suna tsammanin kai ne ke aikata haka. Yaya za 
ka ji? Suna iya aikata wannan, kuma suna iya bayar 
da gidan naka haya ga wasu barayin. 

Ina jaddada cewa, ya zama wajibi mutane su 
kiyaye dukkan kalaman sirrinsu da ya danganci E- 


mail, da sauran wurare. Haka nan wajen saka PIN na 
ATM kada ka saka lambobin da suka shafi wani abu 


na rayuwarka da kowa ya sani. Misali, shekarar 


haihuwa, lambar gida da sauransu. Abu ne mai kyau 
ka sa abin da da ba wanda zai yi hasashen kana da 


alaka da shi. Wajen E-mail kuwa, abu ne mai kyau a 
rika sa password da ba ta cikin kalmomin turanci 


29 


Danladi Z. Haruna 


domin hana 'yan dandatsa kawo maka ziyarar ba 
zata. Misali, ni password din da nake amfani da ita 


wata irin karin magana ce ta Hausa, kuma a ciki na 
hargitsa tsakanin manya da kananan haruffa da 


gwamin lambobi." 

Wannan bayani ya gamsar da daukacin mahalarta 
taron, suka yi ta rubutawa cikin littattafan daukar 
darasinsu. 

Haka aka ci gaba da bayani gami da tambayoyi 
Jibril na ba da amsa daidai gwargwado, dukkan 


mahalarta sun nuna gamsuwarsu da laccar, wadda ta 
bude musu idanu kan wani sabon salon sata da ke 


afkuwa yanzu haka a fadin duniya. Misalin karfe daya 
da rabi aka kamala taro, kowa ya tafi zuwa 
masaukinsa. 


Kai tsaye CSP Ishak ya wuce zuwa gidansa. Ya yin 
da ya isa gida, ya huta sannan ya ci abinci. Ya dauko 


takardun da aka basu wajen laccar yana nazarinsu. 
Kiran da aka yi masa kan layinsa na musamman ne 


ya katse masa nazarin. Cikin girmamawa ya dauki 
wayar ya soma magana, “hello sir.” Ya ci gaba da 
amsa wayar cikin ladabi yana gyada yana cewa, 

“yassa ....Yassa....Yes ....Okay... gani nan tafe.” Ba tare 
da bata lokaci ba ya mayar da kakinsa, ya fita cikin 


hanzari. 


Barayin Zamani 


Hudu - Asabar 10:00am 


Garnakaki 


Cikin babban ofishin kamfanin Salnaz baai 
bambanta da sauran ofisoshi ba sai ta yawa 
kwamfutoci da ke girke gaban kowanne tebur kusan 


guda ashirin. Daga ciki kuma ofishin manyan jami'ai 
ne da ba su cika zama ba mafi yawan sauran 


abubuwan suna ajiye a sarkar intanet watau cloud. 
Tun da sassafe Alhaji Haris yake cikin ofishinsa 
yana ta bincike kan makasudin da gidan yanar 


gizonsu ya daina aiki babu gaira haka. Duk da irin 
gizo da barazanarsa sai ya zama kamar wani 


tsomomo da shi kamar an kada bera a buta. Da 
ganinsa za ka fahimci irin yanayin tashin hankalin da 


yake ciki. Ya zama tamkar akuyar da aka kuzawa 
ruwan sanyi. 
Duk da kasancewar akwai wadatacciyar iska 


kuma ga iya-kwandisha na buso daddadan sanyi, 
hakan bai hana gumi tsatstsafowa daga tafkekiyar 


fuskarsa ba. Gumin da ke sharara ya jika idanunsa, 
har kwallin da ya shafa ya tsiyaye zuwa kumatunsa 


kamar wanda ya wuni yana gursheken kuka. 
Tufafinsa da aka dinka da yadin Sitaros sun jike tare 


fitar da shacin bushewar gumi. Bai damu da yanayin 


31 


Danladi Z. Haruna 


da jikinsa ke nunawa ba, illa burinsa cimma manufar 
shawo kan matsalar da ta tunkaro shi. 


Ya ci gaba da lalube cikin wani irin matsanancin 
hanzari ya fitar da wasu fayiloli da sauri da sauri 
yana jefa su kasa. Ya barnatar da lokaci mai tsawo 
yana ta bincike amma bai kai ga sa'ar samun abin da 


yake nema ba. Ga shi kuma ya laluba kwamfutar ma 
har yanzu ba a ba shi damar shiga inda yake bukata 
ba. Wani Karin takaicin ma sai fada masa ake wai 
kalmomin sirrin ba daidai ba ne. Anya haka ta yiwu 
kuwa? Tambayar da ya yi ta maimaitawa a ransa 
kenan. 


Bai wuce awa biyu da soma binciken ba, amma 


gani yake kamar ya kwana ya wuni ne yana abu daya, 
domin kuwa irin ta'asar da za ta iya faruwa da kuma 


asarar da za a yi Allah ne kadai ya sani. Kamar kuwa 


yadda ya yi tsammani, waya ta soma kadawa, bai 
koma ta kanta ba ya ci gaba da neman abin da yake 


yi. Daya wayar kuma mai karbar sakonni ta rika 
amsawa da sauri da sauri alamun sakonni na 


shigowa ba kakkautawa. 
Babu jimawa kamar hadin baki layukan wayoyin 


suka ci gaba da burari a lokaci guda. “Kai wadannan 


mutane da naci suke, wai ba za a bar mutum da abin 
da ke damunsa ba? Gaskiya na tsani wannan yawan 


Barayin Zamani 


kiran wayar. Anya kuwa ba za mu toshe wannan 
hanya ba, mu koma kawai ta yanar gizo ....' 


Zuciyarsa ta tsaya cak kamar wani itace ya soke 


ta, nan da nan yaji zazzabi na son rufe shi. To me ya 
faru haka? Duk kokarin da yake fama tun dazu domin 
ya tuno da kalmomin sirrin e-mail dinsa da na gidan 
yanar intanet dinsa, kai har ma da gidan sauraron 
ra'ayin masu hulda da su wanda da a ce ya samu 
damar shigar daya daga cikinsu, da yanzu ya 
warware dukkan wadannnan matsaloli. Tirkashi! Za 
ta iya yiwuwa a halin yanzu wani ya sanya oda ta 
makudan kudade, watakila wasu na nan na jiran 


amsa, watakila kuma... 
Tunaninsa ya katse jin yadda wayoyin ke ta 
kakari ba ji ba gani, har sun soma rikita shi ya kasa 


sanin wacce zai soma dauka. A irin wannan 
kasuwancin ana ajiye mutum na musamman da ke 


kula da kiran waya domin bukatun kwastomomi. To 
amma da yake Salnaz sabon kamfani ne, bai dauki 
kowa baa wannan bangare tukunna. 

Kwatsam ba zato ba nufi sai waya ta musamman 


ta soma bugawa, duk sa'adda wannan waya ta buga, 
to babu shakka babban kira ne daga manyan 


kamfanin. Ba tare da ya duba mai kiran ba ya danna 


maballin amsawa. 


33 


Danladi Z. Haruna 


“Lafiya me ya faru ne?" Aka ce daga wancan 
barin. 

“A ina?" Alhaji Haris ya fada yana haki irin 
gazawa. 


“Website went down!” 


“Na sani ....tun dazu na kasa shiga admin, na rasa 
password dina!" Alhaji Haris ya ce a gigice. 

“Ka jarraba shiga ciki ka gani?" 

“Eh na jarraba, amma duk access denied, sir!" 
Daga muryar ya fahimci mai magana, Alh. Sadi ne 
shugaban kamfanin. Alh. Sadi, dattijo ne da ya haura 
shekaru hamsin ya doshi sittin. Mutum ne mai 


tsinkaye da son tafiya da zamani. Saboda irin 
tadodinsa ma abokansa ke yi masa lakabi da 
matashin dattijo. Yana da son yawatawa a kasashen 
duniya musamman turai, kuma da zarar ya ga wata 
sabuwar fasaha mai amfani, nan da nan yake 
nakaltar ta har ya ci riba daga gare ta. Wannan ne ma 


ya sa shi watsi da tsohuwar hanyar da aka sani ta 
kasuwanci ya rungumi ta zamani har ya samar da 


wannan kamfani mai suna Salnaz Inc. Burinsa 
karkashin wannan kamfani na da yawa, sai abin da 
ya ture wa buzu nadi ta hanyar fasahar sadarwa. 


Barayin Zamani 


Alh. Sadi ya hadiyi yawu ta yadda ana iya ji daga 
daya barin, “Mun samu gagarumar matsala, an yi 
mana hijack, babu shakka an yi mana hijack.” Yaja 
dogon numfashi, ina so da gaggawa ka kira taron 
management online yanzu mu tattauna." 

“Ai ranka ya dade ba mu da network service" Ya yi 
kwafa ya ja wani dogon tsaki, har sai da Haris ya 
janye wayar daga kunnensa, tsammaninsa huda 


masa kunnen zai yi. 


"A yi amfani da wani ISP yanzu - yanzu, kuma ka 
yi gaggawar sanarwa jami'an tsaro. Shin ka shiga 
yanar ka ga abin da ke faruwa kuwa?" 

“Ai na fada maka yallabai ba mu da sabis, kuma 
na rasa password dina." 


“Tun yaushe haka ta faru?" 
“Kimanin awa biyu kenan." 


Alh. Sadi ya yi tunani kadan, watau daidai lokacin 
da ya shiga gidan yanar, maimakon ya ga abin da ya 
kamata sai kawai yaga wasu rubuce - rubuce marasa 
ma'ana, daga can kasa an yi wani rubutu a sassarke, 


Ga mai bukatar haya ya bi ta nan. Aka sanya layin 


likau zuwa wani gidan. 


“Ok," In ji Alh. Sadi, “Ka yi kokarin kiran taron 
yanzu, ka samu sabis daga ISP yanzu mu tattauna ba 


35 


Danladi Z. Haruna 


sai ta website din namu ba." Ajiye wayar ke da wuya 
wani kiran ya shigo, Manajan tsare - tsare, Alhaji 
Yusuf Tantara ne a layi. Daga kasar Amerika yake 
kira. Ya je ne domin kulla ciniki da babban kamfanin 
sayar da kayan gwanjo da sababbin kaya watau ebay. 


Haka kuma zai yi kokarin kulla yarjejeniya da 
kamfanin amazon wanda ke sayar da littafai da 


kayan zamani. Salnaz Inc na da burin ganin ‘yan 
Nijeriya sun ci moriyar samun biyan bukata daga 
wadannan manyan kamfanoni ba tare da wani 


tarnaki ba. Watau dai kamar yadda kamfanin ya ci 
nasarar kulla irin wannan kasuwanci da babban 


kamfanin kasar Sin mai suna Alibaba a watan da ya 
gabata. 
Manufar kamfanin Salnaz shi ne samar da wata 


katuwar cibiya a Afrika ta yadda zai zama tsani 
wajen shigowa da fitar da kaya musamman kayan 


lantarki na zamani da kuma sassan kwamfuta. 
Sannan suna da burin zama madogara ga masu 
karamin karfi wajen moriyar ciniki ta duniyar 


intanet. 


Wata uku kenan da kamfanin Salnaz ya soma aiki, 
daga fara aikinsa kuwa ya samu matukar karbuwa a 


hannun “yan kasa, har ma da makwabta. Ya samu 
tagomashi sosai saboda yadda mutane ke fama da 
matsalar rashin cinikayya ta intanet, musamman 


A 
C 36 


Barayin Zamani 


wajen samun ingantacciyar hanyar biyan kudi ta 
hanya mai sauki. Lallai Salnaz ya zo a daidai lokacin 
da ya dace. 


"Hello." Haris ya fada yana mai ajiyar zuciya 
kamar wanda ya jima yana kuka. 


“Kana ina aka kai mana hari a kamfani?” 


“Yanzu ma akan aikin nake... Amma ina 


tsammanin..." 


“Kana tsammanin me? Ka yi gaggawar tuntubar 
masu daukar nauyi gidan mana!" 


"An sauya kalmomin sirrin da nake amfani da su." 

"Damn!" Inji manaja “Yanzu yaya za a yi kenan?" 

"Ciyaman ya yi umarnin kiran taron gaggawa 
yanzu - yanzu." 


“A gaggauta hakan, domin Ebay sun kasa shiga 


gidan domin nazari.” Nan da nan Alhaji Haris ya ji 
cikinsa ya kada ya yi wata irin kara kamar daukewar 


numfashin tsohon babur. Hakika matsala ta afku 
matukar aka gaza cimma wani abin kirki da 


kamfanin ebay sakamakon wannan matsala. “To wa 


ya kawo mana hari? Ya tambayi kansa. Bai yi wani 
katabus na nemo amsar ba gudun kada lissafin nasa 


ya kara dagulewa. Ya shiga kokarin samun wani layin 


37 


Danladi Z. Haruna 


da zai iya hada taron gaggawa kamar yadda 
shugabansa ya umarce shi. 

Cikin kankanin lokaci ya sanar da sauran 
manajojin da ke zaune a sassa daban-daban na 
duniya bukatar wannan zaman a gaggawa. 

Shi dai shugaban kamfanin Alhaji Sadi, yana kasar 
Italiya domin halartar wani kwas na musamman 


akan harkokin intanet. Mataimakinsa kuma babban 
manaja Alhaji Halliru Sammani yana kasar China 
domin kulla yarjejeniya da wasu masa'antu da za su 
rika samun kaya daga gare su kai tsaye a farashin 
sari. Manajan kasuwanci kuma yana Legos ta Nijeriya 
domin warware wasu 'yan matsaloli da suka soma 


fuskanta daga hukumomi wajen shigo da kaya. 
Manajan talla kuma yana Abuja Nijeriya domin 


ganin sun samu lasisin fadada kamfanin daga na 
sarkar sama (online) zuwa samar da rassa a fadin 


kasa (offline). Injiniya Alhaji Haris kuma Manajan 
kula da sarrafa na'urori ne kadai a gida. Bisa ka'ida 
ba lallai ba ne irin wannan zama sai an hadu a waje 


guda muddin akwai mahadar intanet da talfon a 
garin sai kurum a tsara lokaci da kuma manufa a 


shiga tattaunawa. 


Mintuna talatin ana musayar ra'ayi ta hanyar 
na'ura mai kwakwalwa, wanda ya hada da jin 
muryoyin juna (VOIP) da ganin fuskar kowa 


QI 
O 


Barayin Zamani 


(Webcam video) da kuma rubuta sakonni (live chat). 


Dukkan abin da ake tattaunawa, akwai wani 
masarrafi na musamman da yake nada yana 
adanawa a wani rumbu na musamman da ke sararin 


samaniya (cloud storage) domin amfanin gaba. 

Da farko an nemi Injiniya Alhaji Haris ya yi 
bayanin irin halin da kamfani ke ciki. Ya yi bayani a 
takaice cewa mutane suke ta bugo waya da aiko da 


sakonni domin sanin abin da ya faru kasancewar tun 
da aka bude gidan shi bai taba sauka ba dare da rana 


sai yau. Kuma ya bayyana cewa yana son tuntubar 
masu daukar nauyin gidan (Webhosting) domin 


sanin dalilin haka. Sai dai ya ce ya lura an sauya masa 


kalmomin sirri na shiga sashinsa. Kuma ya tuntubi 
inda suka yi rijistar shafukan nasu (domain name) 


nan ma an sauya kalmomin sirrin. Sannan ga shi 
sabis dinsu na intanet ya dauke don haka komai ya 


rude masa. 

“Yanzu mene ne abin yi?" In ji Manajan tsare - 
tsare, Alh. Yusif Tantara. 

"Mu tuntubi webhost dinmu domin jin abin da ya 
faru...” Ya ja dogon numfashi. Ya rubuta, “ya kamata 


mu hanzarta hakan.” 


“Ina ganin mu rabu da wannan gida mu sauya 
wani sunan tunda komai namu yana nan inda muka 
yi backup har zuwa minti ashirin kafin faruwar 


39 


Danladi Z. Haruna 


lamarin." Mataimakin Shugaba Alhaji Halliru ya ba da 
ra'ayinsa. 

"Ko kusa wannan ba zai yiwu ba, duba da irin 
yadda adireshinmu ya yi suna, kuma da irin dumbin 
kudin da muka kashe a kansa. Kada ka manta fa da 
dedicated servers muke aiki." Injiniya Haris ya kawar 
da wannan ra'ayi. 

Manajan talla Ibrahim Sarki ya ratso yana mai 


cewa “ina so a fahimci irin asarar da za mu yi nan da 
awa ashirin da hudu muddin ba mu dauki matakin 


gaggawa na farfado da gidan ba." 


Babu shakka kuwa akwai asara mai dimbin yawa 
idan haka ta faru, na farko dai akwai asarar faduwar 
darajar sunan da kamfanin ya samu a tsakanin 
manyan gidajen binciko labarin gidaje kamar shafin 
matambayi baya bata na google da yahoo da bing da 
sauransu, wannan ake kira SEO. Hakan kuwa zai rage 
kima da darajar gidan a wajen masu son hulda da shi 
(Page rank). Sannan ga asarar da ke fuskantarsu 
wajen cunkushewar ma'ajiyarsu (DDOS) da dimbin 
kudin da za su biya na ajiyar fayilolinsu (file hosting). 
Kai hatta farashin tallace-tallacen da suka bayar 
(adword,) zai tafi a iska ke nan, tunda duk wanda ya 
ga tallan (Adsense) ya latsa rariyar likau din da ke 
tafiya zuwa gidan sai an caje su. Duk wannan fa zai 


iya faruwa cikin kankanin lokaci. 


Z 


Barayin Zamani 


Injiniya Haris ya tura sakon irin asarar da yake 
ganin na iya samunsu. Sannan ya kara da cewa, “idan 


muka bar wannan gidan muka gina wani, tilas mu 
jira har tsawon kimanin awa arba'in da takwas kafin 


a kyankyashe shi a duniyar intanet.”  Mahalarta 
taron suka ga abin da ya rubuta musu. A ka'idar 


intanet sabon gida yana iya shafe har awa arba'in da 
takwas kafin a kyankyashe shi ya shiga aiki gadan - 


gadan. Wannan shi ake kira propagation aturance. 
Ya dauki abin magana ya ci gaba da cewa, “kuma 


kun san akwai matsalar cewar tilas sai mun warware 
kusan dukkan yarjejeniyoyin da muka Kulla da sunan 


kamfanin mun sake wasu.” Manajan Talla ya yi farat 
ya ce, “ba lallai ne hakan ta faru ba, tun da ba da 
domain name muka kulla yarjejeniyar ba, da sunan 


kamfanin ne. Za mu iya canja sunan zuwa salnaz.net 
ba tare da mun rasa wani abu daga yarjejeniyoyinmu 


ba.” 
Babban manaja Alhaji Halliru ya ratso yana cewa, 
“in mun yi haka, ai kamar baya ba zani kenan muka 


yi. Ku tuna fa, mun domain dinmu ya kwashe 
watanni biyar kafin mu soma aiki da shi, yau kuma 
wata takwas kenan da yi masa rijista, wata uku da 


soma aikinsa. Idan muka hakura da shi zuwa wani 


daban kamar mun mika wuya ga hackers din kenan. 
Kuma ba mu tsira ba, domin kuwa za su iya kawo 


41 


Danladi Z. Haruna 


mana hari a sabon gidan namu. Ya kamata mu dauki 
wannan a matsayin wata jarrabawa mu kara zage 


dantse. Ko babu komai dai a yanzu mun soma samun 


martaba a idanun alexa.” 


“Yaya matsayin website din yake a wajen alexa?” 
Muryar Alhaji Sadi ta ratso, yana wani gurnani kamar 
damisa. 


Alexa wani kamfani ne da ke kimanta darajar 
gidajen yanar gizo, suna kimanta farashin kowanne 
gida daidai gwargwadon shahararsa a duniyar 
intanet. Kuma suna dillancin irin wadannan 
shahararrun gidaje na intanet kamar yadda ake 
dillancin gidaje ko filaye ko gonaki. 

Manajan tsare - tsare, Alhaji Yusuf Tantara ya 
duba, ya aiko da amsa. Ya ce, “da yake sabon kamfani 
ne, har yanzu rijistarmu ba ta kammala da alexa ba, 
amma ta bayan gida an kiyasta cewa idan muka ci 
gaba da himma kamar yadda muka dauki hanya, nan 
da wata shida domain name din zai iya kai kimar dala 
dubu dari shida, wannan fa bai hada da ainihin 


jarinmu ba." Dala dubu dari shida idan aka canja su 
zuwa naira na iya kaiwa kimanin naira miliyan dari 


biyu da doriya kenan. 


“Kun ga kenan idan mun hakura da shi, ya 
zamana kenan mun yi asarar goodwill na kimanin 


Barayin Zamani 


dala dubu dari shida.” Alhaji Halliru ya jaddada 
ra'ayinsa. Sauran duka suka aika da alamar jinjinar 
hannu ga rubutun nasa, alamar sun goyi bayansa. 


Muryar Alhaji Sadi ta ratso cikin amsa-kuwwar 


mahalartan yana mai jan dogon numfashi. Ya yi 
umarnin cewa Yusuf Tantara ya yi hanzarin tuntubar 
masu daukar nauyin gidan, domin sanar da su abin 


da ke wakana. Masu daukar nauyin gidan sun ware 
rumbuna na musamman domin daukar shafukan 


kamfanin Salnaz.com ana lissafin kudin hayar bisa 
lissafin wata wata. A yanzu an biya su kudin shekaru 
biyar a karon farko. 

Akwai wakili na musamman da aka ajiye domin 


kula da wannan rumbu ta yadda da zarar an samu 
matsala za a tuntunbe shi, shi kuma zai yi hanzarin 


ganin bayan matsalar. Ana iya saduwa da shi kai 
tsaye ya yin da wakilin kamfanin Salnaz ya shiga 


rumbun ta hanyar amfani da kalmomin sirrinsa. Idan 
an canjawa gidan suna, to duk wadancan abubuwa 
sun tashi a tutar babu kenan sai dai a sake lale. 

“Haji Haris kar ka manta fa tunda kana nan gida 
ka yi gaggawar sanar wa jami'an tsaro" Farat 
manajan talla ya ce “Ai wannan abu tunda ba mu san 
ta inda aka kawo mana harin ba, kamata ya yi mu 
dakata tukunna da sanar wa 'yansanda. Watakila 


43 


Danladi Z. Haruna 


wasu ne a can wata duniya suke mana yawo da 
hankali." 


"Duk da haka dai abu ne mai kyau, saboda gudun 
korafin mutane wadanda suka sanya odarsu, kada su 
yi tsammanin ko mun yaudare su." In ji Manajan 


tsare - tsare. Yaudara a Intanet abu ne mai sauki, za 
ka ga abu mai kyau na sayarwa da farashi mai 


rahusa. Da zarar ka siya ka biya, sai ka ji shiru, ba 


kudin ba kayan. 


Alhaji Haris ya ji wani abu na sukar sa a Kirji, ya 
rika ajiyar zuciya da sauri. A tsammaninsa, ragowar 
na iya zargin cewar sakacinsa ne ya jawo aka kwace 
musu gidan kamfaninsu, musamman saboda cika 
bakin da ya sha yi cewar ya fi karfin “yan dandatsa su 


taba masa abu a intanet. Sai ga shi babu zato babu 


tsammani sun yi masa duka a murde. Duk irin 
dabarun da yake da su ya jarraba domin shiga gidan 


amma abu ya faskara. Kasancewar a halin yanzu an 
sauya kalmomin sirrin sun bace ba za su iya shiga ba. 

Wani abin mamaki ma tambaya ta musamman da 
ake wa mutum idan ya manta kalmomin su ma an 
sauya su. Yadda tambayar take ita ce: Wanne irin 


abinci ka fi so? Amsa, Tuwon dawa. To amma yanzu 
sai tambayar ta koma wanne birni ya fi dadin zama a 
duniya?” Alhaji Haris ya yi iyakar tunanin birane 
masu yawa tun daga na nan afrika har zuwa na duk 


a 


Barayin Zamani 


duniya, amma ya kasa samun nasarar dacewa. Ya yin 
da ya matsa da laluben amsa, kawai sai wani sako ya 
bayyana wanda ke cewa, 'Malam, canki-cankinka ya 
yi yawa, saboda gudun rikici, mun dakatar da kai 
tsawon awa goma sha biyu ka dawo ka sake 


jarrabawa.' Wannan ya zama yanka akan rauni 
kenan. Ya shaida wa mahalarta taro irin halin da 


yake ciki da kuma irin jawabin da ya samu. 


"Tabbas hackers ne ke son mana blackmail, yanzu 
zan ci gaba da kokarin gano bakin zaren." Ya fada 
yana sharce gumi daga fuskarsa kamar yana ganin 
sauran fuska da fuska. 


"Bari na tuntubi Godaddy din daga nan." Alhaji 
Sadi ya fada. Ya daddanna lambobin kula da 
kwastamomi na kamfanin Godaddy dukkan 
mahalarta taron na iya jin abin kiran da ya shigar. 

Godaddy babban kamfani ne wanda ya shahara 
wajen daukar nauyin manyan kamfanonin intanet a 


fadin duniya, sai dai matsalarsa ita ce, ba kasafai 
yake iya daukar matakan kariya na ma'ajiyar 


kwastomomi ba. Mafi yawa ya bar sha'anin a wajen 
su abokan hulda da kansu. Wannan kuwa ya ba wa 
'yan dandatsa kafar shiga duk gidan da bai rufe kofa 


da kyau ba. Idan haka ta faru a bisa dokar kamfanin 
basu da wani katabus har sai sun gudanar da bincike 
sun tabbatar da gaskiyar wanda ke ikrarin anyi masa 


45 


Danladi Z. Haruna 


dandatsa, sannan su taimaka masa da shawarwarin 
yadda zai dawo da gidansa da kuma yadda zai sanya 


matakan tsaro domin kariya ga wani sabon farmakin. 
Wannan kuwa a cewarsu ya kasance domin ba da 
cikakken 'yanci da walwala ga abokan hulda, ta 
yadda za su saki jiki da ajiyarsu babu mai yi musu 


leken asiri. Don haka ma suke da abokanen hulda da 


yawa, saboda sanin babu yadda za su dauki bayanan 
mutane suna sayar wa masu farautar bayanai 


(infopreneurs). 


Bayan dakiku ashirin da kiran, sai aka dauka 
daga wancan bangaren. Wanda ya dauka ya gabatar 
da kansa a matsayin jami'in hulda da jama'a na 


kamfanin Godaddy. A gurguje Alhaji Sadi ya gabatar 
da kansa a matsayin shugaban kamfanin Salnaz mai 
tafiyar da gidan intanet mai  adireshin 


www.salnaz.com, ya nemi a hada shi da jami'i mai 
kula da rumbunsu sai aka bukaci kalaman sirrin 
gidan da kuma lambar shaida wanda Alhaji Sadi ya 


bayyana masa cewa an canja masa su. 
“Ranka ya dade, idan babu wadannan kalmomin 
ba zan iya taimakon ka ba." 


“Babu abin da za ku iya idan an sauya wa mutum 
password ba tare da saninsa ba?" Alhaji Sadi ya 


bukata. 


s 


Barayin Zamani 


“Akwai abin da za mu iya amma ba gaban kanmu 
muke yi ba." 


“Yawwa to ina so a taimaka a dawo min da 


password da ID na." Mahalarta zaman kowa na jin 
tattaunawar da ke gudana tsakanin Alhaji Sadi da 


jami'in kamfanin Godaddy. 

"Muna so ka turo mana da duk takardun da ka ba 
mu lokacin da za ka soma hulda da mu da kuma 
cikakken adireshinka. Kuma ka hada da lambobin 


farko da muka ba ka lokacin yin rijista da mu." 


“Wannan mai sauki ne." 


Takardun dai sun hada da kwafin fasfo, da 
takardar ajiyar banki, katin dan kasa da kuma 


shaidar lasisin kamfani. Nan da nan aka hada 
abubuwan da aka bukata aka tura har ma da kwafin 
yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Salnaz da 


Goddady. Cikin dakika goma, Jami'in hulda da jama'a 


na Goddady ya tabbatar da samun abubuwan, kuma 
ya ce zai mika zuwa gaba domin daukar matakin 


gaggawa. 


“Ranka ya dade ka ba mu awa daya domin bincika 
abin da ke faruwa." 


“Yawwa mun gode, muna sauraren ku.” 


47 


Danladi Z. Haruna 


Suna kammala wannan tattaunawar Alhaji Haris 
ya kira ofishin kwamishina 'yansanda ya sanar masa 


abin da ke wakana da kamfaninsu. 


“Kar ka damu, zan aiko yanzun nan a yi bincike.” 
Kwamishina ya sanar masa. Bayan gama wayar kuma 
ya  lalubo lambobin Mahmud ya danna kiransa 
sannan ya kara a kunnensa. 


Barayin Zamani 


Biyar- Asabar 11:30 am 
Rikita - Rikita 


Mahmud bai samu cikakken barci ba saboda wasu 
ayyuka da ya gabatar har zuwa tsakiyar dare. Bayan 
sallar asuba ya samu rurrumawa har karfe tara na 


safe. Bayan ya farka ya yi karin kumallo ya sake 
komawa domin ya samu dogon barci har zuwa 
azahar, daga nan zai yi shiri ya tafi wajen gimbiyarsa 
Surayya. Tun hirarsu ta dare suka yi alkawarin cewa, 
kasancewar ba zai je ofis ba, zai je su zaga gari domin 
debe kewar masoya. 


Kwarototon wayarsa ne ya farkar da shi. Sau uku 
wayar na katsewa ba tare da ya dauka ba. A karo na 
hudun ma saura kiris ta katse sannan ya duba ya ga 
mai kira. Alhaji Haris ne. Cikin hanzari ya ja layin kan 


koriya alama ya kara a kunnensa. 


“Ranka ya dade barka da rana.” 


“Barka ka dai Malam Mahmud, da fatan ban matsa 


maka ba, na kira ka ya kai sau biyar baka dauka ba.” 
Muryar Alhaji Haris ta ratso yana haki kamar wanda 


ya yi gudun fanfalaki. 


49 


Danladi Z. Haruna 


“Afuwan yallabai, na shiga wanka ne sai yanzu na 
gani.” Domin ba zai iya shaida masa cewa barci yake 
ba. 


“Okay, muna bukatar ka zo ofis yanzu da 
gaggawa.” 


“Lafiya? Me ya faru?” Ya fada cikin kokwanto. 


“Site din mu ne ya samu matsala. Ba za ka jima ba 
za ka tafi.” 


“shi kenan, gani nan zuwa.” 

Wannan kiran shi ya dagula masa lissafi, da 
dukkan alamu duk shirin da ya yi nufin aiwatarwa ya 
rushe kenan. Ya ji kamar ya dora hannu aka ya yi ihu. 


Babu yadda zai yi, dolensa ya amsa kiran manyansa 
tunda ta karkashinsu yanzu yake samun abin rufawa 


kai asiri. 
Ya lalubi wayarsa zuwa inda lambar abar 


kaunarsa Surayya take, wadda a kullum idan bai ji 
muryata ba sai ya zama kamar kazar da kwai ya 


fashewa a ciki. Ya kara a kunne. Zuwa lokaci kadan ta 
dauka. 


“Hello my dear." Ya fada da murya mai kama da 


rada. 


Barayin Zamani 


“Har ka farka?" Ta fada cikin murya mai yanayin 
wanda ya farka daga barci. 


Eh na farka, da fatan dai ke ma bani na tashe ki 
ba.” 


Naji dadi da ka tashe ni. Yanzu za ka taho?” 


Da ma na kira ki ne na ba ki hakuri." 


“Hakurin me kuma?" wannan karon ta warware 
sosai. 


“Ba zan samu damar zuwa yadda muka yi 
alkawari ba." 


Me ya faru kuma?" 


“Wallahi wani aiki ne urgent ya taso a ofis din 


mu. 


Ta yi kwafa, “Yanzu yaya kenan za a yi, yaushe za 
ka dawo?" 


“Da zarar na dawo zan biyo ta wajenki, zan kira ki 


bayan awa daya.” 


Ya katse. Zuciyarsa na cike da jin dacin rashin 
cika alkawarin da ya yi mata a yau. 


"Dakata mana...Hello.. Hello... Mahmud.." Babu 
Shi babu alamarsa. 


51 


Danladi Z. Haruna 


Ta zauna shiru tana tunani, duk samarinta babu 


mai juya ta yadda yake so kamar Mahmud. Ita a 
burinta yau idan suka fita za ta sa ya yi mata siyayya 
mai yawa ta yadda za ta more wa nacinsa, amma sai 


ga shi yana nema ya yi mata kafar ungulu. Ta ci gaba 
da jiran ya sake kiran ta bayan awa daya shiru, awa 
biyu, uku, hudu biyar shiru makatau kamar an aiki 


bawa garinsu. 


KK KK KK K KK KK KAKAK KK KK KAKAK 


Surayya matashiyar budurwa mai son watayawa 


da hira da samari a duniyar intanet. Wankan tarwada 
ce amma saboda aukin ambula hoda da haskau 


fuskarta ta yi haske kamar na baturiya. Aikinta 
kullum latsawa da karewa allon waya kallo tana 


dariya ita kadai. 


Tun lokacin da suka yi waya da Mahmud ya katse 
wayar ba tare sun kammala ba take cikin jin 


damuwa. Ta wani bangaren kuma sai ta ji haushi ya 


turnuke ta saboda haushin abin da ya yi mata. Ta ci 
gaba da sauraron kiransa domin ta sauke masa 
kwandon tsiya, amma shiru kamar an aiki bawa 


garinsu. 


Wani lokacin ita da kanta tana mamakin yadda ta 
damu da Mahmud alhali ba shi kadai ba ne 


Barayin Zamani 


saurayinta ba. Ya yin da Azahar ta yi ba ta ji kiransa 
ba, sannan ta duba duk sauran wurare da kafafen da 
suka zantawa ba ta ganshi ba, sai ta fidda rai amma 
cikin ranta ta yi niyyar daukar mataki kansa idan ya 


kira ta. 

Wayarta ta shiga burari da kwarototo. Lokacin 
tana gabatar da sallar azahar, cikin hanzari ta karasa 
sallar ta yi sallama. Ta kai hannu ga wayar da 
hanzari. Saboda sauri ba ta tsaya duba mai kiran ba, 


azaton ta shi ne. 


"Mahmud me ya sa...” 


“Kina magana da Lawal Ibrahim, wakilin 
kamfanin yahoo na Nijeriya." 


Cikin sanyin jiki ta mai da numfashi ta ce, 
“Lafiya?” 


"Congratulations, a madadin yahoo da ke Amirka 
muna taya ki murnar lashe gasar lottery na Yuro 
miliyan biyar." 

“Wa, ni? Yaushe?!” 

"E-mail din ki ya samu nasarar samun lashe gasa 


through random sampling .... " 


Ta kwarara ihu “Yeeeeeeeehhhhhh." Ta kama 
rawa da tsallen murna. 


53 


Danladi Z. Haruna 


“Dakata mana!” Aka umarce ta daga daya barin. 


“To... to... ta yaya zan yi na samu kudin." Ta 
tambaya cikin zumudi. 


“Ki aiko mana da sunanki, adireshi, E-mail, 


lambar waya da kuma asusun banki. Duk wadannan 
abubuwan muna so ki turo mana ta wannan lambar 


yanzu yanZu." 


“To na gode. Yanzun nan zan aiko muku.” 
Murnar da take har ta manta da abin da Mahmud 
ya yi mata. Ta zauna tana mai hamdala ga Ubangiji, 


Allah ya ga nufinta ya azurta ta cikin dare daya. Da 


ma yan magana sun ce, “dare daya Allah kan yi 
Bature! 


Cikin rawar jiki ta rubuta duk bayanan da aka 
nema ta aika. 


Barayin Zamani 


Shida - Asabar 1:00 pm 


Hedikwatar 'Yansanda 


Cikin nutsuwa ya kwankwasa kofa yana mai 
neman iznin shiga, aka yi masa izni. Ya murda 
marikin a hankali ya shiga yana maci. Ya kame, lokaci 
guda kuma ya buga kafa, yana mai fadin "Morning 
Sir!" 

"Morning, how are you?" Kwamishina ya amsa, 
kana ya yi masa iznin ya zauna bisa daya daga 
kujerin ofishin. 

"Da fatan ba mu takura maka ba, ganin kana 
halartar seminar kuma ga shi weekend ne muka kira 
ka.” CSP Ishak ya yi murmushi ya ce, "don wannan 


babu komai' ai yanayin aikinmu mun saba da haka." 


"Da kyau. Yanzun nan muka samu complain daga 
manajan kamfanin Salnaz Inc, cewa an samu wasu 
hackers sun shigar musu website har sun jirkita 
gidan, ni da kaina na gwada shiga na ga wasu rubutu 


marasa kan gado. Daga bisani ma na gwada shiga 
naga ya ki shiga kwata - kwata." 

CSP Ishak ya yi gwauron numfashi ya ce, "Yanzu 
mene ne abin yi?" 

“Na farko a bincika a gano ko hackers din 'yan 
kasar nan ne. Sannan a duba yiwuwar kamo su don 


55 


Danladi Z. Haruna 


fuskantar shari'a. In kuma ba 'yan kasar nan ba ne, a 
ba wa kamfanin shawarar yadda za su iya gyara 


gidan nasu. Sannan a kai musu re-inforcement domin 


kada a yi musu aika - aika.” 


"An gama yallabai. Za mu yi iyakacin iyawar mu. 
Sannan za mu zuba intelligents dinmu.” Ya mike ya yi 
gaisuwa ya fita cikin maci. 


CSP Ishak jajirtaccen jami'in tsaro ne wanda ya 
kware akan al'amarin da ya shafi bincike da bin 
diddigin masu laifi. Don haka ba wannan ne karon 


farko da ya soma gudanar da aikin bincike ba. To 
amma sha'anin binciken masu laifin intanet abu ne 


mai daure kai. 
Tun lokacin da aka Kirikiro wannan sashi aka 


sanya shi karkashinsa, ya sha karo da abubuwa masu 
yawa wadanda ke rikitar da karamin masanin 


bincike. Domin kuwa akwai tsauraran kalmomi da 


surkulle barkatai da ake amfani dasu a intanet. 


Saboda rikicin dake tattare da wannan sashe ya 
sa tilas ya tafi ya karo karatu kan yadda ake binciko 


masu fasa kwauri ta intanet. A lokacin da ya tafi 
karatun yana da mukamin Sifirtanda ne. Dawowarsa 
ke da wuya aka kara masa girma zuwa matsayin Cif 


Sifirtanda. Sannan kuma aka ba shi iznin ci gaba da 
halartar kwasa - kwasai aka- akai domin bunkasa 


A 
C 56 


Barayin Zamani 


iliminsa. Rundunar 'yansanda na alfahari da shi ta 
wannan fanni mai sarkakiya. 

Babbar matsalar barayin intanet shi ne yadda 
suke amfani da kwamfutoci daban-daban a wurare 


da dama ta yadda zai yi wahala a iya gano inda suke 
aikata wannan ta'asa muddin dai ba da wuri aka yi 


katarin samunsu ba. Wadanda suka fi saukin 
samuwa su ne barayin katin ATM idan sun yi 


cinikayya da katin ko sun fitar da kudi. Idan wanda 
aka satarwa ya yi korafi da wuri wajen mahukunta za 
a iya bin diddigin yadda aka yi da katin a gano 
barawon da gaggawa. 

To amma wadanda ke dabara ga mutane wajen 
yaudararsu har su fadi lambobin sirrinsu na katin 
kudi (ATM) da kuma imel dinsu, sun fi bada matsala 
wajen ganowa. Mafi yawa barayin ba sa amfani da 
kwamfutarsu, kuma da yawa suna amfani da 
masarrafan badda bami don kada a gano sawunsu. 


Ayyukan ta'addancin intanet yana da yawa kuma 
kowanne kuma yana bukatar Kkwarewa ta 


musamman domin magance shi. Idan an samu 
maganin wata matsala, su kuma 'yan dandatsa sai su 
samo wata dabarar. A kullum basa gajiya wajen gano 
wata baraka domin cutar al'umma. 


A mafi yawa suna amfani da ilimin dake gare su 
wajen yaudarar mutane su nuna musu wani abu mai 


57 


Danladi Z. Haruna 


kama da gaskiya, idan sun yi sa'a tarkonsu ya kama 
shi kenan sai su shiga ma'ajiyar mutum su washe shi 


kaf. Wannan kuwa ya fi yawa idan aka samu wanda 
bai san abin da yake ba a intanet. Ita wannan dabara 
ita ake kira phishing (fatsa). 

Wata rana CSP Ishak nazaune a ofis yana aiki, aka 
bugo masa waya, ya ga wani abokinsa ne dan kasuwa 
mai suna Alhaji Iliya ke kira. Bayan sun gaisa Alhaji 


Iliya ya shiga yi masa bayanin dalilin kiran. “Yanzun 
nan na je bankina karbar bank statement na ga an 
kwashe min fiye da miliyan daya da rabi a asusuna 


batare dasanina ba." 
"Garin yaya?" 


“Gashi nan dai, su banki sun nuna cewa an debi 
kudin ta hanyar intanet, ni kuma ban taba shiga 


intanet da asusuna ba.” 
“Kana amfani da ATM?" 


“In banda sau daya ban taba amfani da shi ba, shi 
ma dubu ashirin kadai na dauka." 


CSP Ishak ya yi huci ya ce, “Idan za ka iya ka zo 
ofishina mu tattauna yanzu?” 


“Me zai hana yallabai? Gani nan zuwa.” 


Kimanin awa daya Alhaji Iliya ya iso. Bayan 


gaisawa suka shiga batun abin da ke tafe dashi. 


4, 
O 


Barayin Zamani 


"Idan ka ciri kudi ta wacce hanya bankin ke sanar 
dakai?" 


“Suna min tes kuma suna tura sakon zuwa imel 
dina, amma a wannan watan kwata - kwata basu yi 
min ba, don haka ma naje don sanin abin da ke ciki." 

CSP Ishak ya yi nazari kadan, ya dubi Alhaji Iliya, 
ya ce, “Kana iya bude imel din ka mu gani." 


"Ah kwarai kuwa." Ya bude Kkaramar na'ura mai 


kwakwalwa da ke rike a hannunsa. Ya shiga zuwa 
gidan komai da ruwanka na yahoo sannan ya shigar 
da adireshinsa na E-mail da kalaman sirrinsa, zuwa 
jimawa kadan akwatin sakonni ya bude. CSP Ishak ya 
rika bin sakonnin daya bayan daya yana karanta 
takensu. Can ya yi karo da wata wasika mai take 
kamar haka: 


Gargadi! Mun rufe akawun dinka har sai ka 
sabunta bayananka! 
Sakon daga bankin DIB ya ke. Ya latsa likau din ya 


bude. A ciki akwai gargadi cewa lallai ana ba shi 
umarnin da ya sabunta bayanansa da ke bankin ko 


kuma su toshe masa asusu. Sannan aka bayar da 
rariyar likau zuwa inda zai cike bayanan ta na'urar 


intanet. 


59 


Danladi Z. Haruna 


"Alhaji ka taba bude wannan sakon?" Alhaji Iliya 
ya yi shiru yana tunani, zuwa can ya ce, “Eh kwarai 
na taba bude shi har ma na cike duk bayanan da suka 
nema.” CSP ya yi murmushi ya ce, " Ka cike kafin ka 
tuntube su ko kuwa?" 


“A'a, ni dai da na ga cewa daga bankina ne kawai 
sai na cike domin dama bana son zuwa bankin wajen 
cike-ciken nan, tun da sun ce dole kowa ya sabunta 


bayanansa, shi yasa nima na cike kawai don na huta." 

“Wannan cikewar kuwa ita ce dalilin rashin hutun 
ka." Alhaji Iliya ya zazzare ido yana kallon CSP ishak 
cikin rashin fahimta. Shi kuwa ya ci gaba da yi masa 
bayani cikin nutsuwa. “Wannan gidan da ka shiga har 


ka bayar da bayananka gidan jabu ne, akwai 
abubuwan lura da dama wanda zai tabbatar da abin 


da na fada maka. Wasu za su yi wahalar bayani idan 
ba ka riga ka sansu ba. 

Kuma a bisa doka ba ayarda wani ya ba wa banki 
bayanansa na sirri har da lambar ATM da lambar 


account har ma adireshin bankin ba. Ai kamar ka 
dauki mukullan taskarka ne ka ba wa wanda baka 
taba gani ba kuma ka kwatanta masa inda taskar ke 


boye. Ka ga duk ranar da ka je ka ga babu komai baka 
da kaito.” 


Ya ci gaba da yi masa bayani. "Da Allah yasa ka 
kira su a waya kafin ka cike bayananka da sai mu 


L 


Barayin Zamani 


samu wani abin kamawa. Watakila ma ka fahimci 


karya suke tun daga nan." 


Alhaji Iliya ya gyada kai, da alama shi ma ya 


fahimci wautarsa. Ya nisa ya ce, “idan kuwa haka ne 
yallabai da alama yanzu an bar yaudarar zahiri an 


koma ta intanet. Yaya za a bullowa wannan 
al amari?” 

“Babban magani shi ne, dole mutane su guji bayar 
da bayanansu a intanet ba tare da lura ba. Duk abin 
da wani abu da aka ce cike bayananka na sirri, wanda 


ya hada da bankinka da lambar ATM kada ka cike 
har sai ka samu wani Kkwararre ya yi maka cikakken 


bayani. Sannan ka yi hanzarin sanar mana idan kana 
zargin wani website na “yan damfara ne mu kuma za 


mu yi gaggawar bincikawa." 


"Watau yanzu dai da alama na makara kenan?" 


"Baka makara ba, amma binciken ba zai yi sauri 
kamar da ka sanar damu tuntuni ba, abin da za ka yi 
shi ne ka koma bankinka su bi diddigin yadda aka 


fitar da kudin da kuma abin da aka yi dasu. Watakila 


za mu iya samun wani abu daga nan." 


kok KK KK KAKAK KAKAK KOKOK OK KK 


Samanja Ado da Sajen Iro na daga cikin 
'yansandan da ke karkashin ofishin CSP Ishak. Ya 


61 


Danladi Z. Haruna 


jima yana aiki tare da su tun yana mukamin 
Insifekta. Da su aka yi ta gwagwarmaya da fadi tashi 


kan rigingimu da bincike iri daban-daban. Ta dalilin 
aiki suka shaku kamar 'yanuwa har ya zamana 


iyalinsu ma suna zumunci tsakaninsu. Wani lokaci 
ma idan gari ya yi gari, har gida suke bin maigidan 
nasu neman rance. Idan ma babu a wajensa sai ya 
leka wajen Hajiya a lalubo musu. 

Ya yin da CSP ya tafi karo karatu, sai aka kawo 
musu wani masifaffen Sifirtanda, mafadaci mai 
yawan takurawa. Ba kamar CSP Ishak ba, Sabon 
maigidan nasu ko kwabo ya basu aro, to fa babu daga 
kafa idan lokacin karba ya yi, kafin ya ba da bashin 


ma sai ka yi sa'a. Suka yi ta alla-alla maigidansu ya 
dawo su huta da wasu af amuran. 

Wata rana aka samu akasi albashi bai shiga da 
wuri ba, ga shi babu wata hanya a kasa wadda kudi 


za su shigo, Oga ya tattare komai a hannunsa. Babu 
wani zabi ga Samanja Ado illa ya nemi bashi kafin 


zuwan albashi. Ya shiga ofishin oga yana maci. 

"Ehen, yaya aka yi?" Sifirtanda Khalifa Ahmed ya 
fada, yana rubutu. Samanja Ado ya dan rusuna cikin 
girmamawar ofis ya ce, “Ranka ya dade, ba dai sai an 


tsaya dogon turanci ba. Ka riga ka san halin da ake 


A 


Barayin Zamani 


ciki. Yau wata ya kusa rabi har yanzu shiru. Shi yasa 
na leko don...” 


“Ka ga Ado," ya dakatar da shi da hannu. “Duk 
kwanarka na gama shanye ta, Bashi ka zo nema. To 
ni ma din gidan ka tarar. Idan kana da su ma ka bani 


aro na zuba mai a motata." Cikin sanyi jiki ya fito, 
duk sa'adda ya ji irin wannan amsa ya hakikance ba 
zai samu komai ba kenan, shi yasa ma bai wahalar da 


kansa wajen magiya ba. 


Ya koma ya zauna yana tunanin mafita. Zamansa 
ke da wuya wayarsa ta yi kara, ya duba ya ga tes ne 
ya shigo. Cikin tsanaki ya karanta sakon. Ya sake 
karantawa, ya sake maimaita karantawa. Ya mike 


tsaye da sauri ya samu waje ya buya sannan ya sake 
bude sakon ya karanta fiye da sau biyar domin 


tabbatar da gaskiyar abin da ke ciki. Gajeren sako ne 
kamar haka: 


Muna taya ka murna ka ci gasar kudi Naira 
miliyan ashirin biyar karkashin gasar hadin gwiwar 


Chevron da Tazako. Lambar cin gasarka: 112D82. 
Kira wannan lambar domin Karin bayani. Aka rubuta 
lambar da zai kira. 

Cikin zumudi da rawar jiki ya kira lambar, a ransa 
yana ta addu'a Allah Ya sa wannan batu ya zama 
gaskiya. Bugu daya aka dauka daga wancan barin. Ya 


63 


Danladi Z. Haruna 


gabatar da kansa da sunan Ado Idris. Suka tambaye 
shi lambar cin gasar da ke cikin sakon, ya bayar 
kamar yadda ya kwafe ta. 


Cikin salon turancin Amirka mutumin ya shaida 
masa cewa ana taya shi murna ya ci kudi naira 
miliyan ashirin da biyar gobe karfe takwas ya je 


Legas ya karbi kudinsa. Ya ce cikin harshen turanci, 
"zan yi kokarin zuwa goben. Na gode!" 

"Amma fa ka tabbata karfe takwas na safiya ta yi 
maka a ofishinmu. Idan ka saba ko da da minti daya 
ne, ba lalle mu saurare ka ba." Baturen ya gargade 
shi. 

Ya yi gwauron numfashi ya ce, "e to gaskiya ba 
zan iya tabbatar da cewa zan iya samun halarta a 
daidai wannan lokaci ba. Tun da kun ga a nesa da 


Legas nake yanzu haka." A ransa ya soma tunanin 
yadda zai iya isa Legas karfe takwas na safiya alhali a 


lokacin yamma ce likis. Ko da jirgi ya ce zai hau 
lokaci ya kure. Ga shi ofishin da suka ce suna nan 
wani baudadden wuri ne. 

"Yi hakuri Ado, ba za mu iya baka tabbacin samun 
mu ba muddin ka kara minti daya a kan karfe takwas 
na safe. Muna so mu koma zuwa kasarmu da wuri." 


Aka fada daga daya bangaren. 


T 


Barayin Zamani 


“Ni dai ina so ku yi min alfarma na zuwa karfe 
takwas da rabi idan ban zo ba shi kenan." Ya Kuduri 
niyyar tafiya ta jirgi, zai ci bashin kudin jirgin domin 
ya tafi a daren nan. Idan ta kama ko kayan dakin 
matarsa sai ya cefanar, daga baya sai ya sayo mata 
wasu idan bukata ta biya. 


“Gaskiyar magana idan ka wuce karfe takwas na 
safe da wahala ka same mu. Ba ma son saba 
alkawari.” Shi da kansa ya ji ya karaya domin ya san 
halin Turawa wurin kula da lokaci. “Ta inda bature 
kenan ya yi zarra, idan kuka yi alkawari da shi lokaci 
kaza, da wahala ya gota, mu kuwa 'yan afrika har 
wani kirari ake mana da lokacin mu na musamman, 
wai shi Afrikan tayim. Maana idan kuka kulla 
alkawarin lokaci da dan afrika sai ya saba. Bature 
kuwa koda ba zai cika maganarsa ba, yana kula da 
lokaci. Samanja Ado ke wannan tunani. Ya yi ajiyar 
zuciya yana mai hangen samu da rashi a lokaci guda. 
Domin kuwa ya hakikance turawan nan da wuya su 


lamunci kara masa lokaci kan yadda suka fada. Ga shi 
kuwa babu yadda zai iya isa Legas kafin takwas na 
safe sai ta jirgi, kuma ta yiwu ko a jirgin ne kafin ya 
isa ofishinsu lokaci ya gota saboda matsanancin 
cunkoson da zai iya tararwa. 


65 


Danladi Z. Haruna 


Can kuma wata zuciyar ta sake kara masa kwarin 


gwiwa. Miliyan ashirin da biyar fa ba wasa ba ce. 
Yadda watan nan ya yi nisa ai ya isa na samu 


nutsuwa. Kila ma idan na samu na ba wa shegen 
yaron nan kamar dubu dari biyar ya daga min kafa 


na huta da tsangwamarsa. Na zauna ina cin duniyata 


a nutse cikin iyalina. Na huta sosai na samu tsawon 
lokaci bana fitar sassafe kullum cikin sanyi da ruwan 


sama ga rana da iska da Kura na bugu na. Duk wai 
don kare lafiyar wasu bulugai da basu san ina yi ba.’ 
Ya tuna wannan cikin ransa. A zahiri kuma ya ce, 
"Yanzu ba yadda za a yi?" Ya bukata cikin fatan a 


samu wata kafa ta warware matsalar. ' 

“Taimako daya zan yi maka Ado Idris, kodayake 
shi ma ba bisa ka'ida ba ne." 

“Yawwa idan da hali a taimaka." Ransa ya soma 
yin sanyi. 


“Tunda kana tsoron ba za ka iya samun damar 
zuwa akan lokaci ba, ka turo lambar asusunka da 


bankinka sai mu tura maka kudin ta nan. Ragowar 
cike-ciken kuma za mu samu wanda zai yi maka 


anan. Amma da sharadi." 
"Wanne sharadi ne?" Ya fada cikin zumudi. 


"Za ka turo da kudin sarrafawa dubu hamsin.” 


T 


Barayin Zamani 


“Dubu hamsin?!” 


“Eh dubu hamsin.” Aka fada daga can. Anan 'yan 
ragowar kudin wayar Samanja Ado suka kare. Ya yi 
kwafa, ya yi shiru yana tunani. Yanzu da ko kudin 
katin waya bashi da su, ina zai samu har naira dubu 
hamsin zuwet? Wayarsa ta yi kara, ya duba, ransa ya 


yi fari da ya ga lambar masu gasa ne. Kafin ya dauka 
sai da ya yi addua ya karanta Alamnashraha 
tukunna, “mene ne zabinka Ado Idris?" Aka fada daga 
can. 

Ya yi ajiyar zuciya ya ce, “a dauki kudin aikin 
mana a cikin wanda na samu a gasar.” 

"Hakan ba zai yiwu ba Ado, saboda tsarinmu shi 


ne kudin ba zai fita ba sai an sanya hannu a takardu. 
Kuma dole a bi wasu ka'idoji tukunna kafin a cike 


takardun. Sannan gaba daya za a turo maka ta 
akawun dinka.” 


Ya yi shiru yana tunani, ga koshi ga kwanan 
yunwa. Daidai lokacin abokin aikinsa Sajen Iro ya 
shigo. Da hanzari Samanja Ado ya mike ya fita domin 
kada ya fahimci abin da ake ciki. ‘Mutane da hassadar 
tsiya suke, yanzu idan ya ji na ci gasa, sai ya yi min 


bakin ciki da hassada. Ya ayyana haka a ransa. 


67 


Danladi Z. Haruna 


“Kai muke sauraro Ado Idris.” Aka fada daga can 


bangaren. 


“Ayi min ragi mana ko kadan ne. Yanzu ba ni da 
wannan adadin.” 


“Kada ka damu, kudin ai basu yi yawa ba idan ka 


tuna abin da za ka samu da kuma saukin da ka samu. 
Amma idan ka ga sunyi yawa shi kenan ka barsu ka 


zo da kanka. Mu ma mun fi son haka." Cikin hanzari 


Samanja Ado ya yi lissafi, gaskiyar masu gasar nan. 
Kudin da zai bayar bai taka kara sun karya ba kan 


wadanda za a ba shi. To amma ta yaya zai same su a 
wannan lokaci? Ya yi kokari ya ce da su, "ba haka ba 
ne, yanayin aikina ba zai bari na taho ba. Gara dai a 
taimaka min da hanya mai saukin." Aka numfasa 
daga daya barin, “shi kenan Ado ka shirya ka kawo 
dubu talatin, ta yi?" 


“Dubu ashirin dai zan bayar.” Fada kawai ya yi, a 
yanzu haka ba shi da inda zai je ya samu adadin dubu 


ashirin din. Amma da ya tuna miliyan ashirin da 
biyar ce fa za ta shigo cikin asusunsa nan da 'yan 


awanni sai ya ji zuciyarsa ta yi karfi. “dama ance 
bayan tsanani sai dadi. Zan gyara katangar gidana da 
ta zube tun bara. Kai, ina ji ma rushe gidan zan yi na 


sake sabon fasali, kowa ya san na shigo gari. Zan saye 
filin nan na kusa da ni na marayun yaran nan na kara 


s 
O 


Barayin Zamani 


wa gidana girma. Sai na je kauye na bi tsofaffin nan 
kowa na yi masa sha tara ta arziki, sannan na saya 
wa matasan garinmu takin zamani, matan kuma na 


sayo musu sarkokin wuya da dankunne. Hakan zai sa 
su gane aikin dansanda ba sana'ar Kaskanci ba ce, 


kuma ba aikin ragwaye ba ne. 

Ya jima yana raraken hanyar da zai samu kudi da 
yawa haka bai samu dacewa ba. Ga dama ta samu 
amma wani abu Kankani na son kawo masa cikas. 


Tunaninsa ya katse sakamakon dariyar da aka 
kyalkyale daga wancan bangare, “Haba Ado mu fa ba 
kudinka muke so ba, so muke mu cika alkawarin da 


muka dauka. Amma shi kenan, ka aiko da dubu 


ashirin din yanzu.” 


Ya yi ajiyar zuciya, “ta wacce hanya zan turo 
muku?" 


"Ka turo mana ta intanet ko ta ATM." 


“Intanet? Ai ban iya ba.” 


“Da alama dai baka son samun wannan 
garabasar. Idan ka shirya sai ka kira ni daga nan 


zuwa tara na daren yau." 


Hankalin Ado ya soma tashi, babu shakka idan ya 
yi sakaci wannan garabasa ta wuce ya isa babban 


69 


Danladi Z. Haruna 


sakarai. Cikin sauri ya ce “Mista Jack, babu wata 
hanya daza a taimaka min na turo muku kudin?” 


Aka yi shiru kamar dakika goma, har Samanja ya 
saddakar sun fasa aniyarsu kenan ta karbar kudin 


kamashon. Sai yaji an ce, "Tunda baka iya intanet ba, 
ka samu katin waya na adadin kudin ka turo mana ta 
wannan lambar, kada ka manta kuma ka hada da 


lambar asusunka da bankinka. Amma lallai kayi 
hanzari a wannan daren don ayi gaggawar kammala 


komai.” 


KK KK KAKAK KK KK KKK KK KK KKK 


Samanja Ado ya shiga gidansa da gaggawa ya 
shiga birkita dakin matarsa. Ya yi sa'a bata nan tun 
jiya ta tafi biki, ba za ta dawo ba sai jibi. Bai samu 
wani abin kirki ba. Afujajan ya fita neman kudi. 
Babban abokinsa da ke iya bashi lamunin kudi baya 
gari. Koda yana nan ma da wuya ya fada masa abin 
da zai yi da su saboda gudun hassada. A daren ya sa 
kaki ya fita kamen mai tsautsayi domin ya hada abin 


da ya samu. Bai samu wani abin kirki ba ga kuma 
turawan suna ta damunsa da kira suna suna dada 


jaddada masa cewar damar fa ta kusa karewa. Tilas 
ya tashi daga cinikin kamen ya shiga laluben wata 


hanyar. Dabara daya ta rage masa, watau ya cefanar 


babur dinsa. wannan kuwa mai sauki ne tunda gobe 


Barayin Zamani 


ya war haka miloniya ne shi, ai komai ya zo da sauki. 
Babu wanda ya fadawa abin da zai yi da kudi da 


gaggawa haka. Bai samu wata matsala ba ya cefanar 
da babur dinsa kirar zamani da ake wa lakabi da 
roba-roba. 

A daren nan turawan sun kira shi fiye da sau 
ashirin domin shaida masa komai yana tafiya daidai. 
Mista Jack, shi ne wanda suke ta magana da shi yana 
sake azalzalarsa. Ya shaida masa ba lallai sai ya hada 
katin kudin gaba daya ba, duk abin da ya samu ya 


aiko dashi, a haka har ya kammala duka. Saboda 
haka da farko ya soma aika musu da katin dubu 
hudu, sannan ya ci gaba da aika musu kadan - kadan, 
duk sa'adda ya aika kuwa sai su kira shi su ce na kaza 


kenan saura kaza. 

Daidai lokacin da ya aika cikon na karshe ne ya ji 
hankalinsa ya tashi, jikinsa ya yi sanyi kalau kamar 
bashi da laka. Kuma abin mamaki sai bai ji sun kira 


shi ba kamar yadda suke yi masa a baya. Saboda 
haka ya kira su domin tabbatar da komai na tafiya 


daidai. 

Muryar wani bakar fata ya ji maimakon ta bature 
Mista Jack, ya shaida masa cewa sun samu saKkonsa, 
ya jira gobe da misalin karfe takwas da rabi kudinsa 


zai shiga asusun da ya bayar. 


71 


Danladi Z. Haruna 


KK KK KAKAK KK KK KK KK KK KOK 


Dare ya tsala, gari ya yi shiru, baka jin motsin 
komai sai haushin karnuka da rurin injunan motoci 
da ke wucewa kan titi a guje. Duk da kowanne 
mahaluki ya sanya hakarkarinsa a makwanci domin 
samun nutsuwa, ga Samanja Ado kuwa abin ba haka 
yake ba. Ya kwanta amma bai iya runtsawa ba, duk 
juyi sai ya duba agogo tare da kissima ragowar 
awannin da suka rage ya zama miloniya. A wannan 


daren dai bai yi barcin kirki ba, dama bai kwanta da 
wuri ba yana ta dawainiyar neman kudi da katin 
waya, ya kwana yana sakar zuci abin da zai yi da 


kudin da zarar sun iso. 


“Na farko ya zama wajibi na na sayo babbar mota, 
zan kara aure; kai me za ayi da aure karin wahala. 
Gona zan siya a garinmu, tunda na kusa yin ritaya na 
samu abin dogaro da kai bayan aiki. Kai ai kuwa 
noma ba karamin wahala ba ce, ina zan iya 


dawainiyar neman taki da maganin tsutsa? 
Kasuwanci mutum zai yi yana siyan atamfa daga 


kantin kwari yana kai wa kauyuka. Idan kuwa haka 
ne ai yanzu ma ya kamata in soma jarrabawa, kafin 
lokacin barin aiki ya yi na riga na saba. Allah mai 
taimakon bawa, mutane tabbas za su sha mamakin 


Barayin Zamani 


inda na samu kudin nan, babu wanda zan fadawa sai 
dai kawai a ganni duniya ta dawo sabuwa ina 
fantamawa. Haka ya yi ta maimaitawa a ransa yana 
ta tufka da warwara har gari ya waye. 


KK KK KAKAK KK KK KK KK KK KOK 


Tun da assalatun fari Samanja ya kammala 
kintsawa ya fita ofis, kafin masu aikin dare su tashi 
ya isa. Ya shigar da sunansa a rijista, koda yake ya 


saba sammako, amma na yau ya fi na kullum. Hatta 
abokan aikinsa sun yi mamakin wannan sammako 


haka. 


“Ofisa yau ka yi sammako, ko akwai wani kes a 
kasa ne?" Sajen Iro ya fada ya yin da suka gaisa. 


Samanja ya harare shi, ya yi tsaki. Ya kauda 


kansa. Yau ba ya son doguwar jayayya. Mutumin da 
zai zama miloniya nan da ‘yan awanni me zai sa ya 
tsaya jayayya da matsiyaci? Zancen zuci yake bai kula 


da shakiyancin da abokin aikinsa ke masa ba. 
Samanja Ado da Sajen Iro tare suka kama aiki a 
ofishin CSP Ishak tun yana mukamin Sifirtanda, sun 


saba da juna kamar ‘yan uwa. Shi yasa duk da 
kasancewar mukaminsa gaba yake da na Sajen Iro, 
bai hana su yi wasa gami da yiwa juna shegantaka ba. 


73 


Danladi Z. Haruna 


Sajen Iro yana da shaidar difloma, shi kuwa 
Samanja Ado takardarsa tsohuwar takardar shaidar 


firmare ce tun lokacin ana yin aji bakwai. Kenan idan 
Iro ya samu Karin girma zai zama Insifekto sama da 


mukamin Samanja. 


Cikin zumudi da kagara Samanja Ado ya yi ta 
zuba ido gami da kasa kunne ga wayarsa ko zai ji 


sabon sako ya shigo, shiru bai ji komai ba. Yana nan 
dai shiru cikin jiran tsammani har kusan sha biyu na 


rana bai fidda tsammani ba. 


Can an jima da rana sai ga sako ya shigo. Cikin 
rawar jiki da zumudi ya duba. Ya yi tsaki ya yin da ya 
ga daga kamfanin wayarsa ne. Zai goge kenan sai 
kuma ya yi tunanin gara ya karanta domin ganin irin 
shirmen da suka aiko masa. Jikinsa ya yi sanyi ya yin 
da ya ga gargadI ne kan cewa akwai wasu da ke 
aikawa mutane sako cewa sun ci gasar kudi domin su 


damfare su. Kamfanin ya ce ba shi da masaniya game 
da wannan gasa kuma idan mutum ya samu irin 
wannan sako ya yi watsi da shi ko kuma ya kira 


wannan lambar don Karin bayani. 


Nan da nan ya ji jikinsa kamar babu laka. Ya kira 
lambar jiya da ya rika magana da su Mista Jack, 


kwata - kwata ta ki shiga. Wani abin mamaki ma sai 
aka rika fada masa cewa lambar da ya buga ba daidai 


Barayin Zamani 


ba ce. Ya karbi wayar Sajen Iro ya jarraba kiran 
lambar, batun dai iri daya ne cewar lambar ba daidai 
ba ce. 

Daga bisani ya ari babur din Saje Ado ya tafi 
bankinsa domin duba ko wani sabon sako ya shigo 
masa asusu. Ya tarar cikin asusun babu komai sai ma 
karin wasu yanke - yanken kudade da aka yi masa. 
Kansa ya yi zafi kamar gidan gasa biredi. Ya karkata 
zuwa ofishin kamfanin lambar wayarsa, watau 


wadanda suka yi masa sakon gargadi dazu. Da yake 
yana cikin kayan sarki ba a bata masa lokaci ba aka 


sada shi da babban jami'i. Ya yi masa bayanin abin da 
ke tafe da shi. 

"So nake ka bincika min wannan lambar wayar 
mallakin waye?" Ya bashi lambar jiya wadda ya 
adana ta da sunan MILIYAN 25. 

Babu shakka idan aka yi sa'ar gano mai mallakin 


wayar, shi kuwa zai yi amfani da kwarewarsa ta 
jami'in tsaro ya samo shi ko a ina yake a fadin kasar 


nan. Jikins ya tabbatar masa cewar damfararsa aka 
yi. 

Bayan kamar minti hudu, jami'in ya dube shi ya 
ce, “Yallabai ai ba mu da wannan lambar kwata- 
kwata a na'urarmu. Ma'ana bata aiki kuma babu mai 


ita.” Wannan batu ya sake daure kan Samanja, ya 


75 


Danladi Z. Haruna 


nunawa manajan lambar da tarihin kiran da ya 
gudana tsakaninsu jiya. Sun kira shi sau ashirin da 


takwas, shi kuma ya kira su sau goma sha biyu. 


Manaja ya karbi wayar ya yi nazarinta sannan ya 
dubi Samanja wanda yanzu duk kamanninsa sun 
jirkita, ya yi muzu - muzu kamar muzurun da bera ya 


kubucewa. 
Rabonsa da abincin kirki tun jiya da rana ya yin 


da ya sha wani kunu babu sikari. Yau da safe 
saboda doki da zirgilli bai tsaya batun karyawa ba ya 


nufi ofis. Sa'arsa daya yau masifaffen ogansu bai zo 
ofis ba, yana can yana mitin da kwamishina. 
Manaja ya bude kwamfuta ya yi wasu 'yan tabe - 


tabe, sannan ya maida hankalinsa ga Samanja, da 
alama shi ma ya fahimci cewa hankalin Samanja ba a 


kwance yake ba. 


"Yallabai wannan lambar wata dabara aka yi aka 
shirya ta a kwamfuta domin a cimma wata manufa.” 


“Manufar me?!" Ya daka tsawa. 


Manaja ya yi gwauron numfashi, ya ce “Ka fadi 
cewa jiya kun jima kuna magana da lambar, kuma na 
gani ka kira su su ma sun kira ka. Na duba tarihin 
lambar kwata - kwata ba ta cikin rumbunmu." 


A 
(9 


Barayin Zamani 


Nan da nan Samanja ya ji yawun bakinsa ya 
bushe, bushewar kuwa ta gangara har cikin 


makoshinsa zuwa cikin tumbinsa. Ya ji cikinsa ya 
murda ya yi wata irin kara mai kama da an busa 
usur, zuciyarsa ta soma birkicewa, ya ji kumallo na 


kokarin taso masa. A lokaci guda kuma ya ji kansa na 
yi masa hajijiya idonsa na ganin abubuwa bibiyu. 

Ya bude baki zai yi magana, amma ya ji kamar an 
sa masa wani katako an tokare bakin, ya kasa 
magana. Bai san lokacin da nauyin jikinsa ya rinjayi 
kafafunsa ba, anan ya fadi sharaf. 


KK KK KAKAK KK KK KK KK KK KOK 


Bude ido ya yi ya ganshi kwance kan gadon asibiti 
ana masa karin ruwa, kusa da shi Sajen Iro ne yana 


wasa da waya a hannunsa. Ya dube shi ya yi 
murmushin keta. 


"Gawa ta ki rami an farka." 


Samanja ya harare shi da wutsiyar ido, yanzu da 
yake yana ta kansa ba lokacin jayayya ba ne ko musu. 
Ya yi masa alamar ya matso kusa ya ji. Sajen Iro ya 
bar abin da yake yi ya matsa. 


“Oga ya z0 kuwa?" 
"Eh da shi aka yi komai ma, bai jima da fita ba." 


“Yaushe aka kawo ni nan?” 


77 


Danladi Z. Haruna 


“Tun dazu." Ya bushe da dariya, "Yo kai daga 
zuwa gyaran waya sai ka fadi za ka mutu? Ko an fada 
maka kai kadai ne rashin albashin ke duka?” 

“Sun fada muku abin da ya same ni?" ` 

“Sun ce ka je ana duba maka waya ka fadi a wurin 
za ka mutu." Ya sake kwashewa da dariya. 


Hankalinsa ya dan kwanta, da alama dai basu fadi 
maganar cin garabasar kudin da ya yi ba. 


Kwanansa daya ya murmure aka sallame shi. A 
wajen aiki aka ba shi hutun kwana biyar domin ya 


sake murmurewa. Babban jin dadinsa har yanzu ba 
wanda ya san damfarar da aka yi masa. Tsohon 
babur dinsa kuwa an yarda talauci ne ya yi masa 
katutu ya cefanar da shi. 

Tun daga wannan lokacin ya kulla gaba da 'yan 


dandatsa da “yan damfara, idan mai irin wannan laifi 
ya z0 hannunsa baya tausaya masa wajen gana masa 


azaba. 


R 


Barayin Zamani 


Bakwai - Asabar 2:30am 


Farfajiyar Salnaz Inc 


Mahmud ya isa babbar harabar kamfanin Salnaz a 
gurguje. Ga mamakinsa sai ya ga motar “yansanda 
tsaye kusa da wajen, jami'an tsaro sun kewaye kofar 
shiga wajen suna muzurai. Ya karasa cike da shakku 


da kokwanto. 


“Muna son ganin katin shaidarka.” Wani daga 


jami'an ya fada wanda da alama shi ne jagabansu. 
Babu musu Mahmud ya nuna musu katin aikinsa tare 


da bayyana musu cewar manaja ne ke nemansa. 


Yana shiga ya yi arba da maigadin da ke kula da 
bangarensu watau Malam Isiyaku. Sai dai ya lura 
kamar Malam Isiyaku na jin kunyar hada ido da shi, 
yana sussunkewa kamar mara gaskiya. Ashe da 


walakin, domin kuwa Malam Isiyaku ya batan 
bakatantan ne sakamakon kin jin shawarar da 


Mahmud ya ba shi ajiya Juma'a. 
Ba za a kira Malam Isiyaku tsoho can ba saboda 


har yanzu bai kai shekaru hamsin ba, amma saboda 
fadi tashin rayuwa idan ka ganshi sai ka yi 


tsammanin ya bawa saba'in baya. Baki ne gajere 
kakkaura, kumatunsa akwai tsagen uku - uku na 


79 


Danladi Z. Haruna 


gado. Kullum baka raba shi da tsohuwar rediyo ya 
kunna yana sauraro. 

Duk lokacin da Malam Isyaku ya kunna rediyo ya 
kan ji ana bada sanarwar cewa masu sauraro na iya 


aikawa da sako zuwa gidan rediyon ta imel, wani 
lokaci kuma sai yaji ana cewa a tura sako zuwa gidan 


rediyon ta wani abu wai shi fesibuk. Abin da ya fi 
kayatar da shi shi ne BBC Hausa na yawaita fadar 
cewa ana iya sauraronsu ta wayar salula karkashin 


intanet. 


Da ma kuwa ya gaji da cacar batir, ga shi kullum 
sai da kyar yake kamo tashar BBC saboda iska, wani 
lokacin ma tilas ya hakura da sauraren saboda rashin 


kyawun sauti. Abin na matukar damunsa, domin shi 
da ka raba shi da rediyo gara ka hana shi hawa 


kekensa na wata guda. Saboda tsabar jin rediyo da 
zarar ya kunna ya yin da ake gabatar da wani shiri 


zai iya fada maka lokaci ba tare da ya duba agogo ba. 
Domin ya haddace duk lokutan da ake shirye - shirye 


na kusan kowacce tashar da yake sauraro. 
Kodayake wayar tasa na iya kamo tashoshin cikin 


gida samfurin FM, amma bata iya kamo manyan 
gidajen rediyo kamar Sashin Hausa rediyo Nijeriya 


Kaduna ballantana BBC ko Jamus. An fada masa cewa 
wayarsa tsohon ya yi ce ba za ta iya kamo wadannan 


tashoshi ba. Saboda haka ya zauna cikin shirin sake 


Barayin Zamani 


waya zuwa wadda za ta biya masa bukatunsa. Ranar 
da aka biya shi albashi sai ya garzaya ya sayo waya 
sabuwa dal, an tabbatar masa cewa za ta iya kamo 


BBC a guje, amma sai an saita masa. 
“Wannan mai sauki ne, bari na je Mahmud ya 
saita min.” Ya zauna cike da zumudin ganin gilmawar 


Mahmud. Da ya san gidansu ma da sai ya je. Sau biyu 
yana yi masa waya domin ya zo ya hada shi da 


duniya. 


“Yallabai” Isiyaku ya fada ya yin da ya zabura da 
gudu zuwa ga Mahmud kamar karen da ya ga zomo 


ya yin farauta. 
“Waya na sayo jiya sabuwa, nake so ka hada mata 
etane." Ya mika masa wayar yana dariya. 


Mahmud ya fahimci intanet yake nufi a yi masa 
saiti. Ya karba ya shiga daddanna maballai. 


“Yawwa kuma ka saita min fasubu” 
“Mene ne kuma fasubu?" 


"Gidan rediyon Gidauniya ke fada da kuma BBC 
kullum wai ana tura musu sako ta fasubu” 


“Oho na gane, facebook kenan." 


“E shi fa, ka san bakin namu ya saba da yadiya." 


Ya fada cikin saurin baki. 


81 


Danladi Z. Haruna 


“Okay bari dai na gani." Ya ci gaba da latse - latsen 
wayar, zuwa jimawa ya dubi Isiyaku ya ce, “Gaskiya 
wayar nan ba za ta dauki intanet ba saboda bata da 
abubuwan da ke iya shiga tsarin da hanzari.” 


Isiyaku ya yi sororo kamar wani sakarai, ya karbi 
wayar ya juya ta ya sake juya ta, sannan ya kalli 
Mahmud ya ce, “Sabuwa ce fa a kwalinta." 

"Ko yanzun nan aka Kera ta, ba a yi mata tsarin 
browsing ba." 


"Mene ne kuma Burozo?” 
Mahmud ya yi dariya ya ce, "Browsing shi ne 
shiga shafukan intanet daga wannan shafi zuwa 


wannan." 


Isiyaku ya gyada kai amma bai fahimci komai ba, 
ya ce, “To taimaka min ka saita min fasub...ai... 
fesubuk din.” 

Mahmud ya soma gajiya da wannan tambaya ya 
ce, “Ai shi facebook a cikin intanet yake, idan babu 


intanet babu yadda za a yi ka iya shigarsa." Ya wuce 
cikin ofis ya bar Isiyaku tsaye rike da waya cikin 


kokwanto. Da dukkan alamu bai yarda da wannan 
zancen ba, cikin ransa yake cewa, “Kila ma kawai 
muguntarsu ce irin ta yan boko, wai su ‘yan zamani. 
Dadinta ma ba kai kadai ka iya ba. Idan na tashi daga 


P 


Barayin Zamani 


aiki zan biya wajen Sikito ya saita min. Dama zaman 

duniya kenan, idan wani ya guje ka da wuni, wani da 

kwana yake neman ka.' Haka ya ke fada a zuciyarsa. 
Yinin ranar nan bai kula Mahmud ba sai 


haushinsa yake ji saboda yana ganinsa a matsayin 
wanda ya yi masa mugunta ya ki hada shi da duniyar 


intanet a sabuwar wayarsa. 

Da yamma bayan an tashi daga aiki bai zame 
ko'ina ba sai wajen Sikito, wani yaro mai sana'ar 
gyaran waya da tura wakoki. Yaron yana da basira 
ta yadda komai damejin waya yana iya yi mata 
allurar da za ta farfado. To amma wasu na Korafin ya 
fiye shiririta, idan aka kai masa gyara ba kasafai ake 
dacewa ya gyara cikin lokacin da ya diba ba. Wasu 
kuma na ganin bai san komai ba, kawai dabi'ar nan 
ce ta gyara samun sa'a. Sannan ga halinsa da aka fi 
kuka da shi na ba sani ba sabo, komai Kankantar aiki 


sai ya rufe ido ya kantarowa mutum kudi tsububu. 
Wannan yasa ba kasafai ake zuwa wurinsa ba sai ta 


gagari kundila kamar yadda Isiyaku ya kawo kansa. 
"Ka sa min bibisi landan kuma ka sa min fasibu da 
gogul." Ya fada ya yin da ya mika masa wayar. Sikito 


ya karba, nan da nan ya fahimci inda aka dosa, ga shi 
kuma a ranar yana son kudi sosai, don tun da ya fito 


bai hada ko rabin abin da yake bukata ba. Akwai 
sabgogi da yake bukatar ya aiwatar da su kafin dare, 


83 


Danladi Z. Haruna 


duk kuwa suna bukatar kudi. Mafi karanci shi ne 
alkawarin da ya yi wa Kawarsa ta 2go cewa zai tura 
mata katin waya an jima, domin yana jin dadin hira 
ita. Yana ta alla - alla wani ya kawo masa gyara ko 
cajin waya ko tura waka, amma kamar an yi ruwa an 
dauke shiru, sai injinsa ne yake ta burari, mansa yana 


tafiya a iska. Ga kida ya kunna a kwamfutarsa wadda 
aka likawa wata dirkekiyar amsa-kuwwa, duk layin 
ana jin kaudinta na tashi. 

“Wayarka ba za ta dauki wadannan abubuwa ba 
sai an mata gyara a ciki." 


“Sabuwar waya ce fa, jiya - jiyan nan na sayo ta." 


"Duk da haka ba za ta dauka sai an sa mata jaba." 
“Jaba? Ita ma wayar sai kun yi mata tsafin kun 
shafa mata jinin gafiya ko na jaba?" ` 


Karon farko da Sikito ya tuntsure da dariya tun 
zuwan lsiyaku, “Java na ce ba jaba ba, kuma ba wani 
abu ne mai rai ba, wani software ne ake sa wa, sai ya 


rika yin browsing." 
Ya tuna Mahmud dazu ya ce ba za ta yi browsing 
ba ashe ma za ta yi idan an sa mata jaba. Ya ji ya kara 


jin haushin Mahmud. 'don me zai boye min abu. 
Tsammaninsa shi kadai ne masanin kwamfuta? Ya 
dubi Sikito cikin jin karsashi ya ce, “Idan aka sa za ta 
rika yin bibisin da fasibun?" 


Barayin Zamani 


"Kwarai kuwa." Sikito ya fada yana gyada kai. “Ka 
ga wannan ma dazu na sa mata."Ya nuna masa wata 
wayar. 

“Nawa ne kudinsa?”Ya fada yana cusa hannu a 
aljihu. 

“Kudin jaba dubu daya, kudin aiki dari biyar. BBC 
da facebook dari biyar, Gaba daya dubu biyu kenan." 


Isiyaku ya ji kamar an shake masa wuya, ya yi dan 
tari. 

“Malam wannan kudin gaskiya ya yi yawa ba 
ragi?" Ya mika hannu zai karbi wayarsa. Sikito ya ki 


mika masa wayar. 


“Zan maka ragi, sharadi za ka biya nan take, an 
jima ka dawo ka karba.” Da haka suka daidaita ya bar 
masa wayar ya tafi gida, da zummar bayan magariba 
zai dawo kafin nan an kammala aikin. 


Ana idar da sallar magariba ko abinci bai ci ba 


Isiyaku ya hau kekensa sai wajen Sikito. Lokacin 
kuwa wajen ya cika makil da matasa an kunna wata 
waka, sauti na tashi har ba aiya jin abin da mutum ke 


fada sai ya daga murya kamar sankira. 


Sikito ya mika masa wayar ya nuna masa yadda 
ake yi. 


85 


Danladi Z. Haruna 


“Ka danna nan sau biyu. Sai kuma ka duba idan 
shirin safe ne sai ka danna tsakiya, idan na rana ne 


sai ka danna Kasa sau daya. Na dare kuma sai ka 
kuma latsa nan sau biyu sannan ka danna tsakiyar 


sau daya." 

“Yanzu dai gwada min na gani tunda na ji sun ce 
ana iya jin su a kowanne lokaci.” Isiyaku ya fada cikin 
zumudi. Da alama bai gane wannan surkullen danne 
- dannen ba. 


Sikito ya yi 'yan latse - latse sai ga murya na 
fitowa tar - tar ana fadin "Landan take kira!" 


Isiyaku ya ji murna ta kama shi kamar ya daka 
tsalle, a zuciyarsa yana ta zagin Mahmud yana cewa. 
'Yaran zamani, zatonsu su kadai suka iya abu, shi 
yasa suke wa mutane girman kai. Yanzu dai ga shi 
yaro karami ya huce min haushi, kuma kudina sun 
biya min bukata. Mu ma dai sai mun more zamanin 
nan kamar yadda yara ke ci.’ Yana ta sakar zuci har 
ya isa gida, ba jimawa aka kira isha'i ya bi jam'i. A 
bisa al'adarsa, inda ya yi salla, ya kan shimfida 
tabarma a kofar gida da rediyo kunne a gefensa yana 


sauraro har zuwa wani lokaci, sannan ya koma ciki. 


Matarsa har ta saba da wannnan dabi'a, saboda haka 
tun kafin ya yi magana take ajiye masa tabarmarsa 


A 
C 86 


Barayin Zamani 


da rediyonsa waje daya. Yau abin ya ba ta mamaki da 
ta ga ya dauki tabarma kadai ya bar rediyon. 


“Rediyon fa?" 


"Kyale ta, yau ni ma na zama daidai da zamani.” 
Ya yi waje. 

Ba ta fahimci manufarsa ba, ta dauki rediyo ta 
mayar daki. Ya kagauta lokacin fara labarai ya yi ya 
kamo tashar BBC da sabuwar na'urarsa. “Yau kam 
har Malam Talle sai na kira ya saurari labarai 


tangaran kamar a gabanka ake yi. Ya rika rarraba 
ido kan hanya domin ganin ta inda Malam Talleb zai 


fito. Malam Talle makwabcin Malam Isiyaku ne 
wanda kullum suka zauna tare ba sa rabuwa ba tare 


da tafka wani gagarumin musu ba. 


Sun saba gwabza musu, musamman labarun da 
Isyaku ke fada cewa ya ji a rediyo, shi kuma Talle 
yana musanta haka. Daya daga labarun da har yau ba 
su daina musu akansa ba shi ne labarin da Isyaku ya 
ce wai ya ji a rediyo gwamnati za ta rabawa dukkan 
yan kasa jarin dubu dari-dari domin su yi 


kasuwanci. Ma'aikata kuma kowa za a gina masa gida 


kyauta. A ganin Talle wannan labarin kanzon kurege 
ne, saboda a cewarsa an sha fadin irin wannan tun 


zamanin Gowon amma har yanzu bata sake zani ba. 
Bil hasali ma ya ce bai yarda hakan aka fada a rediyo 


87 


Danladi Z. Haruna 


kamar yadda Isyaku ya yi ikrari ba. Shi kuma Isiyaku 
ya tsaya kai da fata cewar a rediyo ya ji an ambaci 


haka a labarai. 


Saura ‘yan dakiku a fara labaran, sai ga Malam 
Talle kamar daga sama zai shiga gida. Da hanzari 
lsiyaku ya kira shi. 

“Malam Talle bismillah" 

Malam Talle ya fasa shiga gidan ya nufi wajen 
makwabcinsa. "Lafiya Malam Isiyaku" Addu'a yake a 
ransa Allah ya sa dai ba wani sabon musun ba ne. 
Yau ta kansa yake, domin ko kwabo bai dawo da shi 
ba sai ma bashin mai danwake da ya kwaso. 


“Zauna ka ga abin mamaki, mu ma yau mun zama 
'ya'yan zamani." 
Malam Talle ya zauna kasake kamar mai shirin 


daukar karatu. Yana ta zuci-zucin ya ga abin mamaki 
da kuma fatan ba wani sabon dabon Isiyaku ya koyo 


ba. Isiyaku ya duba agogo, lokacin fara shirin 


labaran BBC ya yi. Ya dauki tsawon lokaci yana 
tafiyar kura kafin ya samu nasarar zuwa inda aka 


fada masa daidai. Ya daga waya sama cikin alfahari. 
Dakika kadan aka fara 'Landan ta ke kira!' 


“Wannan wayar babu abin da babu, dazu aka sa 
min entane, da bibisi da fasibu da...." Ya kasa kunne 


Q 
O 


Barayin Zamani 


ga kanun labaran da ake gabatarwa. Mamaki ya 
kama shi da ya ji labaran sun yi kama da wadanda ya 


jima da jin su tun da dadewa. 
Malam Talle kuwa da ba ya ganin zarau, sai ya 
kada baki ya ce, “Wannan ai tsohon labari ne, wajen 


wata uku. Anya kuwa ba rakoda ba ce Malam 
Isiyaku?" Isiyaku bai amsa ba ya sake kasa kunne 
yana cewa, "bari dai mu ji, dazu sun ce za su kawo 
rahoton ziyarar da sarkin musulmi ya kai kasar 


Saudiya... Tunaninsa ya katse ya yin da ya ji ko minti 
uku ba a yi da farawa bahar an yi sallama. 
Malam Talle ya ce, “Yau ina rediyon taka ne kake 


ta giggiwa da waya haka? Dadina da kai, ka fiye rikici, 
kai ba yaro ba, amma karambaninka game da kayan 


zamani ya wuce minsharrin. Bari dai wata rana ka je 


ka zunguro tsuliyar dodo ka kasa barci." Malam Talle 
ya san ba zai ji da dadin martanin bakar maganar da 


ya yi ba. Don haka bai jira amsa ba ya yi maza ya 
shiga gidansa, domin abin da ya dame shi kadai ya sa 
gaba. 

Malam Isiyaku bai samu zarafin mayar da martani 
ba saboda takaici. Ya mike ya shiga gida, jimawa 
kadan ya fito da rediyonsa yana murdawa. Ya tarar 
tuni Talle ya shige gidansa. Cikin lokaci kadan ya 
kamo tashar da yake bukata. 


89 


Danladi Z. Haruna 


A daidai lokacin ya ji kamar wanda ya yi barci ya 
farka. Ya ji an debe masa wata yana a idanunsa ya 
kara gani sosai. “Babu shakka yaron nan Sikito 


yaudara ya shirya min, ashe Mahamud gaskiya ya 
fada cewar wannan wayar bata yin burozo nake 


ganin laifinsa.” Bai iya sauraron labaran sosai ba 
saboda takaici gami da nadamar asarar kudin da ya 


dibga babu gaira babu dalili. 


Sau biyu yana zuwa neman Sikito rumfarsa baya 
samunsa. Tun a daren ya leka ya tarar tuni ya nade 
kayansa. Da safe da zai fita aiki ya kuma lekawa bai 
fito ba. Wuni ya yi cike da zullumi kamar kazar da 
kwai ya fashewa a ciki. Ta wani bangaren ba jin 


ciwon kudin da ya bayar yake ba, amma yadda dan 
kankanin yaro da bai wuce sa'an dansa ba ya raina 


masa wayo. 'Kai, Allah wadan 'Barayin Zamani, 
watau yanzu an daina sata ta hanyar balle shago ko 


haura gida, an koma sata a zaune. Barawon zaune 
mai lasisi wanda ake kai masa kaya da kudi har gida.' 
Haka ya yi ta nanatawa a ransa. Wannan dalilin ya sa 
yau da ya yi ido hudu da Mahmud, sai ya ga tamkar 
surukinsa ya gani saboda kunya. Shi kuwa Mahmud 
bai ma san ana yi ba, mamakin da yake yi shi ne me 
ya faru haka Malam Isiyaku baya son hada ido da shi. 


Z 


Barayin Zamani 


A haka dai ya kutsa kai cikin ofishin yana wasi- 


wasi. 


91 


Danladi Z. Haruna 


Takwas - Asabar 3:00pm 
Ba girin - girin ba... 
Tun samun sakon lashe gasa ta ke ta tura sakonni 


ga abokan arzikinta cewar su taya ta murna kan wani 
abu da zai same ta kwanan nan. Wasu ma tuni sun 
aiko mata da sakon taya murna tare da neman dalilin 
murnar ta. Ta yi shiru ba ta amsa musu ba. 
Hankalinta na kan zuwa Mahmud wanda tun safe 
bata ji motsinsa ba. Wani abin mamaki ta kira 
wayarsa a kashe, sannan ta tura masa sakonni ta 
hanyoyi da dama da suka hada da skype, Whatsapp 
LM, Hi buddie har da sabuwar fasahar tura sako 
watau TextMe amma bai amsa ko daya ba. Haka 


kuma rubutun da ta yi a bangon gidanta na Facebook 
inda ta nemi masoyanta su taya ta murna kan wani 


abin alheri da ya same ta. Duk da ta samu saKkonni 
sama da dari biyar na taya murna amma babu na 


Mahmud ko daya. 


Tun tana latse - latse akan wayarta Kirar HTC mai 
kan giwa wadda aka tsara ta musamman saboda 
matasa da masu kaunar burgewa. Ita wannan wayar 
tana kunshe da abubuwa da dama wadanda ke debe 
kewa, tun daga tarkacen sauti da hotuna da 


manhajoji rakwacam, sannan tana iya ajiye bayanai a 
cikin a wata ma'ajiya ta musamman (virtual disk) 


saboda gudun bacin rana. 


Barayin Zamani 


Yau tana jin dadin tadi, amma ta kan ji kadaicin 
yadda babban abokinta ba ya kusa. Ba wai Kaunarsa 
ce ta yi zurfi a zuciyarta ba, kuma ba wani abu take 
samu a wajensa ba. Ga shi kuma ba wani kyakkyawa 
ba ne. Sai dai mutum ne mai hakuri da sanin ya 
kamata. Wani abu kuma shi ne yana da saurin 
fahimtar al'amuran rayuwa. Koda yake akwai tazarar 
ingancin rayuwa tsakaninsu, sau da yawa ta kan 


tambayi kanta, 'anya kuwa zan iya auren Mahmud?' 
Wani lokaci zuciyar na bata amsa da 'Eh' amma sau 


da yawa sai ta musanta hakan. 


'Ina son auren mutumin da ba zai takura min 
wajen social life di na ba. Mutumin da zai iya saya 
min duk abin da nake so. Na je Kasar da nake so. Na 
hau motar da nake so. Na ci abincin da nake so. Na yi 
barci inda a nake so lokacin da nake so. Amma da 
alama Mahmud ba zai yarda da wannan ba, saboda 


ba wannan ne ra'ayinsa ba. Ko ma yana da ra'ayin 
haka ina ya ga dukiyar da zai min wannan hidima?' 
Da wannan tunani ta kan kawar da zancen aure 


tsakaninsu. 


Shekararsu uku kenan suna tattaunawa walau a 
zahiri ko ta giza-gizan sadarwa, wasu lokutan sukan 
samu sabani su shafe kwanaki babu wanda ya kula 


93 


Danladi Z. Haruna 


wani, daga bisani sai su sasanta. Amma har yanzu 
babu wata maganar aure ko akasin haka tsakaninsu. 


Ta ci gaba da zancen zuci tana cewa, 'da alama 
Mahmud ba ya so na samu kudin nan, shi ya sa ya Ki 
zuwa kuma ya ki amsa wayata.' Ta sake karanta E- 


mail din da aka turo mata bayan sun gama magana 
da wanda ya kira kansa Lawal Ibrahim wakilin 


kamfanin yahoo. 


'Muna taya ki murna, E-mail din ki ya lashe gasar yuro 
miliyan biyar da dubu dari shida da hamsin ta hanyar 


canki-canka. Saboda haka ki latsa nan domin cike 


bayanan da ake bukata domin a turo miki kudinki.' 


Ta yi ajiyar zuciya kuma zuciyarta ta harba da 
karfi, abin da ya tilasta mata jan gwauron numfashi. 
Ko shakka babu idan ta samu mallakar wadannan 
makudan kudade, sun wadace ta yi duk abin da take 
so kuma take buri a rayuwarta. Za ta mallaki 


zundumemiyar motar hawa, ta huta da jan ran da 
babanta ke yi mata na cewar ba yanzu zai saya mata 


ba. Za ta ziyarci kasashe kamar goma, ta yi sayayya a 


manyan kantunan duniya kamar guda hamsin. Ta 
sauka a manyan otel na duniya irin na alfarma kamar 


guda ashirin. Sannan abin da ya yi ragowa ta zuba su 


E 


Barayin Zamani 


a hannun jari. Tana gida ana juya mata dukiyarta, 
duk lokacin da ta bushi iska sai ta yafuci kadan ta 


gwangwaje son ranta. 


Ta sake yin wani nazarin karkashin zuciyarta. 


Kudin ba karamin yawa gare su ba tabbas. Ta yi 
kokarin lissafa yuro miliyan biyar da dubu dari shida 


da hamsin a kudin gida, abin ya faskare ta. Ta shiga 
wani gidan intanet da ke mu'amala da canjin kudi. 


Anan ta gano ashe ma yuro ya fi dala daraja a duniya. 
Ta sake ajiyar zuciya ya yin da ta karanta sakon imel 


din a karo na barkatai. 


Cikin karfin zuciya da azama ta latsa rariyar likau 
din da ke tare da sakon. 


95 


Danladi Z. Haruna 


Tara - Asabar 3:15pm 
Cikin kamfanin Salnaz Inc 

Cikin nutsuwa ya danna maballan na'urar, ta 
soma da nuna wani bakin bango da fararen rubutu 


wadanda ke sauyawa da sauri. Bayan kamar sakan 
ashirin zuwa talatin kwamfutar ta washe gami da ba 
da wani sauti mai kama da dirin mota, komai ya 


daidaita kenan. Mahmud ya shiga shawagi ta hanyar 
dan jagora wanda ake kira mouse. Ya shiga nan, ya 
fita can. Yana yi yana rubutu a wani littafi. 

Duk abin da yake yi Alhaji Haris na tsaye a kansa 


cike da zakuwa, fuskarsa na tattare da damuwa. Gani 
yake kamar babu wani ci gaba da aka samu duk da 
shudewar awa uku zuwa hudu na soma daukar 


mataki. Mahmud na yi masa bayanin duk abin da 
yake yi, amma zakuwar da ke cikin ransa ta sa ya 


raina hanzarin. A can Karkashin zuciyarsa tunani 
yake a yanzu kamar mutum dubu ko fiye sun nemi 


shiga gidan Salnaz ko neman siyan wani abin. 
Watakila ma wasu sun yi niyyar yin oda abin ya 


faskara. Wata zuciyar kuma sai zage — zage take yi ga 


wadanda suka aikata musu wanna aika-aika. Ji yake 
da zai gano ko su waye da kuwa sun yabawa aya zaki 


a wajensa. 


“Yaya ake ciki?" ya tambaya cikin zakuwa. 


Z 


Barayin Zamani 


“Mhmm," Mahmud ya yi gwauron numfashi, 
“Yallabai ina tsammanin hackers din nan sun yi 


amfani da dabarar spoofing ne.” 


“Mene ne kuma spoofing?" In ji Injiniya Haris. Ba 
abin mamaki ba ne idan bai san ma'anar kalmar ba, 
domin a yaren kwamfuta kalmomi da yawa na zuwa 


da wata ma'ana daban da wadda aka sani a zahiri. 
Wasu kalmomin ma basu da wata ma'ana sai ga mai 


ilimin kwamfutar. Shi kuwa injiniyancinsa ba na 
kwarewa akan kwamfuta ba ne, kwarewa ce akan 
lantarki. 

“Spoofing shi ne dabarar da “yan dandatsa ke yi su 
batar da sawu ko da anyi nufin bin sawunsu da wuya 
a gane inda suke. Suna amfani da wasu manhajoji da 
ke boye ainihin aifi (IP) din su.” 

"Idan haka ne yaya za a yi a gano su? Ta yaya 
website din mu zai dawo aiki?" Abin da ya fi damunsa 
kenan. 


“Yanzu aikin da nake yi kenan. Na farko na yi 


tracerouting, watau na bi diddigin dukkan 
kwamfutocin da suka bude mana website da 


adireshin IP dinsu. Ka ga na yi nisa sosai na kai ga 
kashi saba'in da biyar kuma ga IP sama da dubu biyar 


suna ta canja muhalli. Idan na gama wannan zan 
binciko IP na karshe har zuwa inda nake tsammanin 


97 


Danladi Z. Haruna 


nan ne ainihin kwamfutar da ta yi mana dandatsar, 
watau DNS (Domain Name Server)." 


“Ta yaya ka yi tracerouting din? Da fatan ba zai 
bata mana lokaci ba." 


“Ba wani bata lokaci, na bude manhajar command 
ne sai na rubuta tracert Salnaz.com shi ne yake nuna 
min duk abin da ke wakana a jikin gidan namu. Ga 


shi nan ma na fara kamar yadda kake gani.” Alhaji 
Haris ya dubi allon kwamfutar yana nuna wasu irin 
fararen rubutu suna wucewa da sauri kamar 


kiftawar ido. Wasu lokutan sai rubutun ya fito da 
wasu irin jajayen haruffa suna harbawa . Mahmud na 


nazarinsu yana rubutawa. 


“Allah ya sa dai kar ya bata mana lokaci.” Ya fada 
yana share gumi daga tafkekiyar fuskarsa, alla - alla 
yake komai ya dawo daidai. Ko ba komai yanzu haka 


ya rasa kamasho na makudan kudade. 


"Salam da fatan na zo akan lokaci." Duk suka 
waiwaya domin ganin mai maganar. CSP Ishak ne 
fuskarsa cike da murmushin abota. Biye da shi 


Samanja Ado da Sajen lro ne. Kowannensu yana 
muzurai kamar karya sabuwar haihuwa da aka 


4 
O 


Barayin Zamani 


debewa 'ya'ya. A gurguje suka gaisa da Injiya Alhaji 
Haris. 
“Mun samu sakonku babu jimawa, saboda 


muhimmancin abin ya sa na ga dacewar na zo da 
kaina na gayyace ku ofishinmu domin gudanar da 


bincike." CSP Ishak ya fada bayan ya zauna. Injiniya 
ya basu lemo mai sanyi sannan ya dubi CSP ya ce, 
"Yanzu haka ma aikin muke, mun gano cewar 
hackers din sun yi spoofing amma muna kan 


tracerouting domin gano inda suka labe.” 


"Good, wannan ya yi kyau, amma zan so mu je can 
ofishina domin ci gaba da aikin. Duk abin da kuke 
nema akwai shi a can.” 

Injiniya Haris ya dubi Mahmud da ya dukufa yana 


bin rubutun wasu lambobi yana nazarinsu. Ya aiko 
sakamakon binciken ta na'urar fitar da rubutu 


(Printer). Ya mikawa Injiniya. 

“Bari mu je police headguarters a can za mu ci 
gaba." In ji Injiniya ya yin da ya mika takardar ga 
CSP. Tun shigowarsu, Samanja Ado ke wa Mahmud 
wani irin kallon zargi. A ransa yana ta Kkissima 
abubuwa da dama akan matashin saurayin. 

“Ta yiwu ma shi ya bata musu kawai don ya samu 


wani abu, hakokin nan fa ba su da mutunci. Ai kuwa 
idan bincike ya nuna akwai hannunsa a ciki zai 


99 


Danladi Z. Haruna 


dandana kudarsa. A kansa zan fanshe kudin babur 
dina da “yan uwansa suka cinye min. Samanja ne ke 


Kissima wannan a ransa. 


Barayin Zamani 


Goma - Asabar 4:00pm 
Babbaku Abokan Gaba 

Tunda suka soma aiki basu jefa wani abin kirki a 
bakinsu na ashariya ba, cikinsu babu wanda ya damu 
da sallah ko azumi ballantana salati. 


Wani lokaci su kan yi nasarar samun abin da suke 
nema musamman idan damfarar da suka shirya ta 


danganci asusun banki. Wani lokaci kuma neman 
nasu kan tashi a tutar babu. 
Duk wanda ka dauka a cikinsu fitinanne ne na 


yankawa da adda, duk suna da bakin fenti wajen 
hukuma sakamakon wasu miyagun ayyukan 


dandatsa da suka gudanar a baya. 

Kaska wanda sunansa na yanka shi ne Micheal 
tsohon mai laifi ne, wanda hukuma ta jima tana 
nema. Haifaffen Legos ne amma gagara ta sa ya koma 
Fatakwal. Daga bisani ya dawo arewa yana 
gararamba. Matashi ne dan kimanin shekaru ashirin 


da biyar zuwa da shida. Ya taso a gaban mahaifansa 
cikin gata da jin dadin rayuwa daidai gwargwado, 
saboda gagarar sa da kyar ya kammala karatun 


sakandire a daddafe. Idan aka tura shi makaranta sai 
ya sulale ya tafi dakin intanet. Tun ba shi da kudin 
tikitin gewaye a duniyar gizo, ya gwammace ya rika 
yiwa masu kula da shagon barance. Sannu a hankali 


101 


Danladi Z. Haruna 


aka saki jiki aka rika kyale shi yana hawa kwamfuta 
wadda babu kowa akai. Ta haka ya samu damar 
kurdawa duniyar intanet ya san lungu da sako, hawa 
da sauka, tudu da kwari, gefe da tsakiya, ciki da waje 
nata. 


A hankali ya soma koyawa kansa dabarun nemo 
bayanai masu wahalar samu a intanet, ya koyi yadda 
ake shiga gidajen dake kulle ba tare da mabudi ba. 
Wata rana maigidansa ya soma Korafin masu bashi 
layin intanet na tsuga masa kudi, ga shi ciniki ya ja 
baya saboda mutane da yawa sun koma shiga intanet 
ta wayoyinsu. Ya rika nanata cewar zai rufe wajen. 
Kaska ya dube shi ya ce, “Haba Maigida don wannan 
ba za a rufe mana ofis ba, ka ba ni zuwa gobe zan zo 
maka da waraka." 


A daren Kaska ya kwana yana latse-latse, daga 
bisani ya shirya wata manhaja da ya kira “Gagara- 
badau' nan take suka samu lasisin samun 
ingantaccen layin intanet na tsawon wata shida. 
Wannan abu ya farantawa Olajide rai kwarai da 
gaske, take ya Kara masa matsayi kuma ya sakar 
masa al'amura. 

Zuciyar Kaska ta fi karfafa masa gwiwar ya yi 
amfani da basirarsa yadda zai samu abin morewa 


rayuwa domin kuwa masu iya magana na cewa “don 
lada ake yin sallah' a ganinsa irin abin da yake samu 


Barayin Zamani 


a wannan shago bai wadace shi ba. Ya shiga gidajen 
intanet da yawa domin ya samu shigowar kudi 
asusunsa watau irin cinikin nan da ake kira binary 


option da sauran hanyoyin da ake hada-hadar kudi a 
boye wadanda ake kira cryptocurrency business. 
A cikin wadanda ke yawan ziyartar shagon akwai 


wani da ake kira Jugnu masta, ya kan zauna har 
tsawon awanni goma a shagon yana latse - latse a 


intanet. A wajensa Kaska ya nakalci abubuwa da 
yawa na dandatsa. Daga bisani da suka fahimci juna 
cewar tasu ta zo daya, sai suka yanke shawarar cin 


gashin kansu. Da wannan shawarar ne Kaska ya bar 
Legos ya doshi Fatakwal don samun walawa da 


sakewa. 

Anan Fatakwal ya sake haduwa da wasu 
gogaggun “yan dandatsa wadanda duk duniya ba inda 
ba sa shiga ta intanet su shuka tsiya. 

Suna iya shafe kwana da kwanaki cikin daki suna 
abu daya, ko abinci a wurin suke ci ballantana barci 
da suke irin na zomo. Duk ranar da ta waru suka 
samu bizinez ya yi riba, sai su kwana suna shagali 


ana Sharholiya ana caca ana shaye - shaye. Sai bayan 
abin da suka samu ya kare Karkaf sannan sai su sake 


dukawa, a jefa fatsa neman mai tsautsayi. Da ma 


garin banza a farau-faran wofi yake karewa. 


103 


Danladi Z. Haruna 


Anan Fatakwal ya samu ilimin yadda ake satar 
layin waya ayi magana mai tsawo ba tare da an caji 
ko sisi ba (phreaking), ko kuma ayi ta magana cajin 


na komawa kan wasu bayin Allah (Call Burden Pass). 

Haka nan ya samu hikimar yadda ake iya shirya 
lambobin bogi a kwamfuta a yi kira ko a karbi kira da 
lambar na wucin gadi. Duk wadannan dabaru suna 
biyan bukata daidai gwargwado. Babban abin da ya 


koya kuma ya kware akai shi ne dabarar 
kwaikwayon murya ta hanyar amfani da wasu 


masarrafai (Morphing and Pitching). Yana alfahari da 
irin kwarban da ya shiryawa Dakta Sandara. 


KK KK KK KAKAK KAKAK KOKOK OK KK 


Dakta Sandara likita ce a babban asibitin 
gwamnatin tarayya dake Fatakwal, kwararriya ce a 


fannin cutukan da suka danganci kananan yara. Ita ce 
babbar jami'a mai kula da sashin kananan yara a 


asibitin. Mijinta Mista Amedi Nwakechi shi ma likita 


ne a fannin cutukan da suka shafi kwakwalwa, yana 
aiki da wata kungiya da ke karkashin majalisar 


dinkin duniya. Sun hadu a wani kwas da majalisar 
dinkin duniya karkashin hukumar lafiya ta duniya 


(WHO) ta shiryawa likitoci. Daga nan al'amari ya 
girmama har ya kai sun yi aure, wata goma sha daya 
kenan. 


Barayin Zamani 


Dakta Amadi bai cika zama ba, amma kusan 
koyaushe yana tare da matarsa ta kafafen sa da 
zumunci. Sabon da Dakta Sandara ta yi da intanet 


gaba daya ta hade wayoyinta da kwamfutarta, yadda 
za ta iya kira ko a kira ta daga kwamfutarta ba tare 


da ta bude wayar ba. 

Sun fi sakewa su yi hira mai yawa a duk lokacin 
da aiki ya kai shi kasashen waje, musamman idan aka 
yi sa'a bata da yawan aiki a lokacin. 

Kwana uku kenan da tafiyar Mista Amedi zuwa 
kasar Jamus domin halartar wata semina akan 
sabbin dabarun gano cutukan Kkwalwalwa. Tun farko 


ya shaida mata cewa kwana biyar zai yi, amma shiru 
har yanzu bata ga sakonsa kamar yadda suka saba 


ba. Abin ya yi matukar damunta ya sa ta shiga 
kokwanto anya kuwa lafiya. Ta duba duk kafar da 
suka saba tadi amma duk suna toshe. 


Ta ci gaba da ayyukanta ba tare da kuzari da 


walwala ba. Tana matukar son jin muryar mijinta, 
duk da ta san yana lafiya amma bata jin dadin ya yi 


mata nisa haka. 


A rana ta ukun, da misalin karfe biyu daidai ta 
tattare kayanta ta doshi gida. A hanya, wayarta ta 
shiga burari da kwarorototo, cikin hanzari ta sa 
hannu ta dauko ya yin data samu waje tayi fakin. 


105 


Danladi Z. Haruna 


Kiran da take ta jira kenan, waya ta musamman, 
wadda a tsawon kwana uku tayi ta bugawa ba ta 
shiga, shi kadai yake da wannan layin saboda haka ta 


riga ta san ko wa ke kira. 


"Hello sweety" 
"Ba shi ba ne." Aka fada daga daya bangaren da 


wata irin murya mara dadin ji. 

"What! me kake nufi, Waye kai?!" 

"We are kidnappers." (Mu ne masu garkuwa da 
mutane) 

Take ta ji numfashinta na barazanar daukewa, da 
ma kuwa tana fama da asma.Ta ja numfashi da kyar a 
razane ta ce, "Ina yake?..Mai wayar?" Lokaci daya ta 
ji muryarta na rawa cikin yanayin kuka. 

“Look, ki fada mana inda za mu kai miki 
gawarsa." 
hankalin masu wucewa kan hanya ya dawo kanta. 


"Me yasa kuka kashe shi. Me ya yi muku?!“ 


"Ba mu kashe shi ba tukunna, amma muna gab 


da aikata hakan, muddin baki bi umarninmu ba." 


A 
(106 


Barayin Zamani 


"Ku taimake ni kada ku kashe shi, ba ni da kowa a 
duniya sai shi, ku taimake ni." Yanzu kuka take yi 


sosai. 


"Kafin mu fada miki sharadinmu, bari mu sada ki 
da rabin ran naki." 

Aka matsa da wayar kadan, kamar dakika goma 
sha biyar muryarsa ta ratso, "My one, ki basu abin da 
suka nema kada su kashe ni. Ki basu ko nawa 
ne... "Aka dauke wayar "Yawwa, da fatan yanzu kin 
amince ba wasa muke ba ko?" Aka yi huci. 

"Pleassss nawa kuke so? Ku fada zan baku ko 
nawa ne!" 

"Za ki bamu naira miliyan goma lakadan nan da 
awa daya, idan ba haka ba, za mu raba kansa da 
gangar jikinsa, sannan za mu dauki gawar mu kai 
miki duk inda kike so." 

Ta sake barkewa da kuka, "Ku taimake ni ba ni da 


wannan kudin ba ni da kowa sai shi kadai, ku 
taimake ni! Marainiya ce ni!" 


"Ke!" Aka daka mata tsawa, “Yi mana shiru! Ina 
kudin da aka kawo miki na kafin alkalamin gonar da 
kika sayar? Kada ki dauke mu wawaye, mun san ki 


gaba da baya. ldan kika sake cewa tak za mu kara 


farashi ko mu kashe shi.” Ta ji karar duka gami da 
ihun muryarsa yana hargowa yana neman afuwarsu 


107 


Danladi Z. Haruna 


da rokon su tausaya masa. Ta ji yana ce mata ta 
taimaka ta basu zai biya ta kudinta idan ya samu 


kansa. 

“Don Allah ku tsaya ku daina dukansa, wallahi 
kudin duka basu kai miliyan goma ba, miliyan uku ne 
kuma na taba wasu daga ciki.” Aka yi huci da wata 
kakkarfar murya. “Ki aiko da miliyan ukun yanzu - 
yanzu muddin kina son mijinki ya tsira da ransa.” 

“Ina zan aiko muku?” 

“Tunda kudin na tare da ke yanzu, ki kai mana 
Abakpa Garage bayan makarantar firamare ki jefa 
akan bolar nan ki yi tafiyarki. Kada ki tsaya, kada ki 
waiwayo.” 

“To yaya za a yi ku sako shi idan na kai muku?” 

“Kina ajiyewa za mu sallame shi ba tare da ka-ce - 
na-ce ba. Sai dai za mu gargade ki, idan kika rage 


koda kwabo daya a kudin nan kashinki ya bushe. Na 
biyu idan kika sanarwa 'yansanda za mu diro har 


ofishinki mu gama da ke. Na uku idan kika cika 
wadannan sharadai za mu shige miki gaba wajen 


samun karin girman da kike nema.” Aka kashe 
wayar. 

Ta ji kanta ya yi wani irin nauyi, jikinta ya zama 
murus kamar babu laka ta ji ta soma kyarma alamun 


O 
O 


Barayin Zamani 


zazzabi na son kawo mata farmaki. A lokaci guda ta ji 
wata irin iska mai sanyi da sirkin zafi na hura mata 


jiki. Ta hakikance wadannan mugwayen sun san 


sirrinta kaf, tunda ga shi har sun san da kudin da ke 
tare da ita da kuma irin fafutukar da take yanzu haka 


wajen neman Karin girma a wajen aikinta. Babu 
yadda za ta yi da su. Ta tuna abin da ta yi nufin yi da 
kudin nan. Shekara guda kenan ana kulla cinikin 
gonar bai tabbata ba sai yanzu. An saya kudi naira 


miliyan takwas an bata kaso na farko naira miliyan 
uku bisa sharadin bayan wata biyu za a cika mata 


ragowar. Nufinta ta zuba duka kudin a kamfanin da 
kawunta yake jagoranta na zirga — zirgar motoci. 
Hakan zai bata karfin fada a ji a kamfanin, kuma 


sannu a hankali wata rana za ta mallake shi gaba 
daya bayan ta siye dukkan hannun jarin daga 


mamallakansu. Wa'adin da kamfanin ya bata ya kusa 
cika, don haka ta matsa aka bata kudin domin ta 
shigar da su can. 

Masu sayen gonar sun nemi ta bari a shigar mata 


da kudin ta banki amma ta ki yarda, domin bata jin 
wani tsoron za a bita gida a yi mata sata saboda 


matakan tsaron da yankinsu ke da shi. Ita a nufinta 
ma kai tsaye za ta wuce zuwa kamfanin kawun nata 
ta juye masa kudin a gabansa alabarshi takardu sa 


biyo baya. A ganinta hakan zai sa ta fi kwarjini kuma 


109 


Danladi Z. Haruna 


za a fi daukarta da kima. Ta manta da tsarin biyan 
kudi kai tsaye ta banki saboda zakuwa data yi. 

Ta dora kanta bisa sitiyari tana ta sakar zuci, 
kimanin minti ashirin sannan da Kyar ta kunna motar 


ta juya zuwa inda aka yi mata kwatance. Ta isa wajen 
babu motsin kowa, sai wani mahaukaci dake 
tsugunne bakin kwatami yana cin abinci. Kallo daya 
tayi masa ta kauda kai. 

Ta dauko kudin dauri - daurin 'yan dubu dai-dai 
guda talatin cikin bandir shida ta hade wuri daya 


cikin wani tsumma. Sannan ta cusa cikin buhu ya 
zama kamar wata bola ajiye daidai inda aka yi mata 


kwatance. Ta juyo da sauri ko wani na kallon abin da 
take yi. Babu kowa dai sai wannan mahaukacin yana 
tambelensa. Bayan ta ajiye ta juya da sauri zuwa 


motarta ta kara gaba da gudu. Ba komai ya sa ta 
wannan hanzari ba sai jin amai da ke yunkurin taso 


mata saboda wari da hamamin wajen. Ga kuma 


jikinta na dada rurucewa. Bayan ta yi nisa da wajen 
ta ja dogon numfashi domin mayar da asarar dauke 
numfashi da ta yi, duk kuwa da tasan irin hadarin da 


hakan zai jawo mata. Cikin hanzari ta lalubi 
mashakin asma dinta ta shaka. 

Nutsuwa ta dawo mata ya yin da numfashinta ya 
daidaita. Cikin sauri ta dauko wayarta ta danna 


Barayin Zamani 


lambar mijinta wadda tun kiran farko an kira ta 
kamar sau biyar wannan mai mummunar murya 


yana sake azazalar ta kai kudin ko kuwa su kashe shi. 
Burinta yanzu ta fada musu cewa ta cika umarni su 


sallamo mata mijinta. Ta kara a kunne hannunta na 
rawa. 

Mamaki da bakin ciki ya ishe ta ya yin da ta ji 
wayar a kashe. Tana kokarin sake danna wani kiran 
sai ga wani bakon kira ya shigo. Babu suna kuma 
babu lambar mai kiran, ma'ana a boye lambar take. 
Cikin tsoro ta danna koren maballi ta kara a kunne. 


“Hello.” 
"Sakon ki ya same mu, magana ta kare." 


"Kun sallame shi...?! Kafin ta rufe baki an kashe 
wayar. Cikin hanzari ta finciki motarta zuwa gida. A 
bude ta ga kofar gidan, abin da ta hakikance mijinta 
na gida kenan. Domin su biyu ne kadai kuma kowa 


ya mallaki mukullin gidan. Ba ta yarda da daukar 
ma'aikata ba sai idan tana gida suke zuwa su yi 


aikinsu su tafi. Ta shiga ciki da gudu - gudu sauri — 
sauri. Zuciyarta cike da zullumin irin halin da za ta 
ganshi. Kila sun yi masa duka, ko sun hana shi 
abinci... Kila sai an kai shi asibiti...” Ta shiga cike da 
zullumi da taraddadi. 


111 


Danladi Z. Haruna 


Zaune ta ganshi a falo sanye da singileti da 
gajeren wando kwance kan doguwar kujera yana 


kallon talabijin labarin wasanni. Ta tsaya turus, 
kamar wadda ta ga fatalwa, ya yin da ya mike 
fuskarsa cike da murmushi. Ta karaso da gudu 
kamar shirwa lokacin da ta kawo raruma ga 'yan 


tsaki, ta rungume shi kankan tana kuka. Shi a zatonsa 
rashin tattaunawar da basu yi ba ne kamar yadda 


suka saba. Ita kuma kukan dadin 'yan ta'adda basu 
hallaka shi ba take yi. 


“My one. Ina fata kina lafiya. Ya aiki?” 


"Ba su ji maka rauni ba ko? Yaya aka yi ka je 
hannunsu? Kwananka nawa a wajensu? Me suka ce 
da kai? Amma ba za su sake zuwa ba ko?" Haka ta yi 
ta jero masa tambaya ba Kkakkautawa. Ya tsaya yana 
kallonta a nutse yana nazarin yadda ta fita 
hayyacinta. Da alamu horon da ya samu a taron da 
yaje Jamus zai soma aiki tun daga gida kenan. Ya 


kare mata kallo tsaf tana ta surutu kamar tababbiya 
shi kuma yana nazarinta gami da kokarin fassara irin 


tabin kwakwalwar da ya same ta. 


"Haba sweety, ina magana ba za ka amsa min ba? 
Ba suji maka rauni ba?" 


"My one, me yake damunki ne?“ Ta mike tsaye 
zumbur "Me yake damuna? Ka kubuta daga hannun 
'yan ta'addan ba za ka yi min bayani ba? Ka sani fa 


À 


Barayin Zamani 


baka da kowa sai ni." Ta kwantar da kanta a 
kafadarsa tana kuka. 

Ya yi shiru yana tunani, “Yan ta'adda my one? Kar 
fa ki manta daga Kasar Jamus na dawo babu abin da 
ya hada ni da 'yan ta'adda.” 


"Kwana uku tun tafiyarka ban samu kiranka ba, 
kuma ban same ka online ba." Ta bashi labarin wayar 
da aka yi mata da kudin da ta bayar. 

"Kana min wani kallo kamar baka taba ganina ba, 
alhali saboda ceto rayuwarka yanzun nan na rasa 
miliyan uku." 

Dakta Amadi ya yi shiru yana tunani, tun daga 
saukarsa a filin jirgin sama na Berlin ya gano cewa 


layinsa ya lalace ba ya aiki. Lokacin da aka kaishi 
masauki ya bude kwamfutarsa da nufin shiga 
duniyar intanet ya yi tadi da matarsa abar Kaunarsa, 


anan ya fahimci kalaman sirrinsa ba daidai ba ne, ba 
kuwa zai iya dawo da ko daya ba sai da taimakon 


layin wayarsa. Saboda haka ya samu wani layi na 


wucin gadi yake amfani da shi. Muhimmancin horon 
da suka je karba ya sa ba a yarda kowa ya yi amfani 
da wayarsa ba a lokacin horon. Kuma a duk kwanaki 
biyun da suka yi aiki suke tukuru da gwaje — gwaje 
masu yawa. Saboda haka bai maida hankali wajen 
neman abar Kaunarsa ba, in ban da sakon tes da ya 


113 


Danladi Z. Haruna 


tura mata sau daya wanda ke bayyana cewa sun 
sauka lafiya. 


Ya dubeta cikin damuwa ya ce, "My one ina 

tsammanin barayin Intanet sun kawo mana farmaki." 
Tayi zumbur ta mike tsaye. 

"What! Barayin Intanet? Me kake nufi?!" Bai ce 
mata komai ya shiga cikin daki ya sanya cikakkun 
kaya ya fito. Ya kama hannunta, " zo mu je" Ba musu 
ta bishi kamar rakumi da akala. Basu zame ko'ina ba 
sai shalkwatar 'yansanda. 


kok KK KK KAKAK KAKAK KOKOK OK KK 


Awanni uku suka shafe a ofishin mataimakin 
kwamishinan 'yansanda Mista Kingsley Ogbinna, 
wanda ya tattara hankalinsa yana sauraren Dakta 


Sandara tana wassafa yadda abubuwa suka wakana. 
A tare da shi akwai manyan mataimakansa, Sajen 
Okafor da Kofur Salami, wadannan kwararru ne a 


fannin binciken laifukan na'ura mai kwakwalwa. 
Takanas hukumar 'yansanda ta tura su babbar 
makarantar kimiyya da fasaha dake Kasar Amirka 


watau Massachusetts Institute of Technology. 


An hakikance cewa duk wanda ya yi karatun 
kwamfuta a wannan makaranta baya karewa haka 


banza. Kodai ya zama mashahurin masani a duniya 


ko kuma ya zama gawurtaccen mai laifi. Mafi yawan 


Barayin Zamani 


masana kwamfuta 'yan dandatsa anan aka 


kyankyashe su. Saboda haka, hukumar 'yansandan 
Nijeriya ta zabi wasu daga cikin jami'anta ta tura su 
can domin koyon dandatsar farfaru (white hat 


hacking). 
Bayan Dakta Sandara ta gama bayyana abin da ya 


faru da ita, AC Kingsley ya kalle ta, fuskarta jawur 
duk ta kumbura, shi kuwa mijin ya yi kirtif da shi 


kamar kunun kanwa ya sha iska. 


"A baya kun taba fuskantar irin wannan 
barazana?" 


Amadi ya girgiza kai, "Ba mu taba fuskantar haka 
ba, koda yake akwai lokacin da barayi suka yi min 
waya cewa na tanade su suna nan zuwa. A lokacin na 
zo na fada anan, aka bamu tsaro wanda har yanzu 
'yansanda na kula da unguwarmu." 

"Da wacce irin waya kuke aiki?" Kofur Salami ya 
yi tambaya bayan ya samu izni. 


"A yanzu dai ni ina da..." 


"Ba haka nake nufi ba. Ina nufin kana hada 
wayarka da intanet? Kana yin shawagi a kafafen sa 
da zumunci kamar facebook, twitter, hi5, instagram 
da sauransu?" 


"Eh duk muna yi." 


115 


Danladi Z. Haruna 


AG Kingsley ya gyada kai, ya gyara hular dake 
kansa, wadda duk da na'urar hura iska mai sanyi bai 


hana ta jikewa ba. Mutum ne mai tara suma 
duguzum kamar dan rawar banjo. 

"Madam, za mu iya ganin wayar taki?” inji AC 
Kingsley. Cikin hanzari Dakta Sandara ta mika masa 


wayarta. Ya karba ya mikawa Sajen Okafor wanda shi 
kuma lika mata wasu wayoyi dake makale da wata 


karamar kwamfuta. Ya yi nazarin wasu layuka da 
lambobi wadanda suka Kunshi alkaluma da 


dalamisai. Bayan kamar minti goma ya mike tsaye ya 
tsaya gaban AC Kingsley. Ya kame kamar itace 
sannan ya buga kafa 'dam'. AC Kingsley ya amshi 


gaisuwar. 


"Target located, 4.78 latitude, 7.00 longitute. 


Suspect has advance morphing technigues. Sir!" 
AC ya gyada kai. "Any proof?" 


Sajen ya dan yi nazari, sannan ya ce, "Line two 
three, one." 


AC ya dubi Dakta Sandara 


"Za ki iya kai mu wajen da ki ka kai kudin?" 
Ta gyada kai. "Kwarai kuwa." 


AC ya mike ya ce, "mu yi hanzari mu isa wurin." 


A 
(116 


Barayin Zamani 


kuu kkKkKkKKK KOKOK KOKOK 


Dakta Sandara ta zama sai ka ce karamar yarinya, 
tun a hanyar komawa gida take rusa kuka, bakin 
cikinta ba ta san yadda za a yi asarar da ta tafka za ta 


dawo ba. Kodayake 'yan sanda sun tabbatar mata za 


su yi bakin kokarinsu. 


Mijinta ya ci gaba da bata hakuri, ya yi mata 
alkawarin zai mayar mata da asararta. A hankali ta 
soma samun nutsuwa, ta soma tambayar kanta. Wai 
shin garin yaya haka ta faru? Ina hankalinta ya tafi 
lokacin da take wayar. Ai kuwa ta so ta ji muryarsa 
kamar a shake a cikin wayar, sai ta yi tsammanin 
wahala ce ta jawo haka. Ta zargi kanta bisa gaggawar 
kai kudin da tayi ba tare da ta fadawa 'yansanda ba. 
Wata zuciyar kuma ta kori zargin cewa hakan da ta yi 
shi ne daidai. 


Shi kuwa Dakta Amadi kansa ya shiga duhu 
matuka, abin da ya fi tsaya masa a rai shi ne yadda 
aka shirya wannan abu kamar a fim, irin fitattun fina- 
finan nan da ake kira ‘high profile setting‘. Yadda ya 
san matarsa da shegen wayo da masifar son kudi 
babu shakka ba karamin jidali ba ne ta yi asarar 
wadannan makudan kudade. Ta wata fuskar kuma 
sai ya ji ya kara son ta saboda a kan ceton rayuwarsa 


117 


Danladi Z. Haruna 


ne ya kai ta ga tafka wannan asara. Wata zuciyar 
kuma na zarginta saboda yawan surutunta Kila shi ne 


ya zama silar faruwar haka. 


Bayan dakarun yansanda' sun dawo daga bayan 
firamare inda Dakta Sandara ta ajiye kudin. AC 


Kingsley ya ce da su, "za mu karbi wayoyinku da 
kwamfutocinku tsawon kwana biyu domin gudanar 


da bincike." Ba su yi jayayya ba suka mika musu, 
domin kuwa sun riga sun soma hasko abubuwan da 


suka faru. Tsawon kwanakin biyun nan a shalkwatar 
'yansanda suke wuni tare da hazikan masu fasahar 


kwamfuta. 


Da farko kwamfutocin aka duba ciki da bai. Ta 
Dakta Amadi ba wasu tarkace idan ka debe kayan 
ofis da 'yan laccoci sai wasu hotunan bidiyo marasa 
yawa. Amma akwai wata jaka daga ciki (folder) 
wadda ya radawa suna “my life' tana kunshe da hoton 
muhimman takardunsa na karatu da na aiki, da kuma 
bayanan asusun ajiyarsa na banki da lambar katin 
dan kasa da lambar fayil din katin tuki da sauransu. 

Kwamfutar Dakta Sandara kuwa cike take da 
wakoki da hotunan da ta saukar daga intanet da 
jakankuna wakoki da na bidiyo. Ga wasu manhajoji 
masu yawa wasu na bayani akan cutukan yara wasu 
kuma akan aikin likitanci gaba daya. Daga can ciki 


s 
O 


Barayin Zamani 


aka samu wata jaka kwatankwacin ta mijinta wadda 
ta rada mata suna 'my wisdom‘. 


Daga nan aka hada kwamfutocin da intanet. Kofur 
Salami ya shiga birkita daya, Sajen Okafo ma ya duka 


kan dayar. Kowanne ya nutsa bincike, lokaci - lokaci 
su kan yi kus - kus tsakaninsu yadda ka san likitoci a 


dakin tiyata. 
Da farko dai sun fara abin da ake kira 'port 


scanning watau suka zagaya dukkan Kofofin da ake 
iya shigowa kwamfutar domin gano inda baraka 


take. A kwamfutar Amadi an samu Kofofi biyu a 
bude. A dayar kuwa an samu shida. 

Daga nan suka shirya wani bincike da ake kira 
‘pinging’ wata hanya ce ta gano ko akwai wani da ya 
labe a kwamfutar yana satar abin da ke ciki. Duk 
kwamfutar da bata da allon wuta (firewall) mai karfi, 
ko kuma rigakafinta na kwayoyin cuta (antivirus) 
baya aiki sosai, wani na iya makalewa a ciki ya yi ta 
satar bayanai. An samu bakin haure guda uku ta 
hanyar karanta adireshin aifi (ip) dake shigowa. 

Sajen Okafor ya sake wata dabarar da ake kira 
"reverse engineering” inda ya gano ainihin sunan 


yanka da lakabin bakin hauren. Ya kuma fahimci 
kwamfutoci kusan dubu aka aiko suka shiga tsakiya 
suna rarrabawa junansu sakon abin da ake satowa 


domin kada a kama Pharawon. wannan shi ake 


119 


Danladi Z. Haruna 


spoofing. Daga bisani wadannan kwamfutoci sukan 
tattara su aikawa wani rumbu da ya gaza gano inda 


yake. 


A binciken ya gano cewa, wadannan kwamfutoci 
suna satar bayanan ne ta hanyoyi da dama. Daya 
daga cikinsu shi ne manhajar da ake wa lakabi da 


'dan tsurku' (keylogger). Amfaninsa shi ne nadar duk 
wani motsi ko rubutu da aka yi da kwamfuta tun 


daga bude ta har zuwa rufe ta. Ya kan iya nadar 
bayanai ya ajiye tsawon lokaci, har sai an jona 
kwamfutar da intanet, nan da nan sai ya tura rahoto 
ga wata a kwamfutar, ita kuma ta mikawa wata, kafin 
ayi haka tuni abin da ya nado ya yi nisa. Wasu irin 
'yan tsurku kuma kai tsaye suke tura bayanan ta E- 
mail din wanda ya aiko su. 

Akwai wani mugun bakon da ake wa lakabi 


gurgun doki mai kada mai gari ranar sallah (Trojan 
Horse) wanda yake satar bayani yana tura wa zuwa 


wani wurin. Wani lokaci har hoton abubuwan da ke 
cikin kwamfutar yake. Yana da wata illa kuma watau 
yana yaki da garkuwar tsaron kwamfuta, ta yadda 


duk wanda ya kawo hari zai shiga kai tsaye. Aikin 
wannan gurgun dokin ya yi daidai da irin wanda 


kwayoyin karya garkuwar jiki ke yi wa dan adam. 


Na ukunsu shi ne babbar cutar da ake kira 
'gundumau' (virus) wasu masarrafai ne dake iya 


Barayin Zamani 


satar bayanin kwamfuta su tura ga inda aka umarce 
su. Idan mai aiko su ya ga dama yana kwance a gida 


sai ya kashe maka kwamfuta, ko ya share make 
rumbu ko ya lalata wasu sassan kwamfutar ta Ki 


dadin azanci. Haka yana tafiya ne tare da wasu 
manyan mataimaka da suka hada da tsutsar 


kwamfuta (worm) da kuma mugun aboki (malware). 
Kowannensu yana aikata wani aiki na musamman 


yana aikawa da rahoto zuwa inda aka umarce shi. 
Daga can ne ake iya juya kwamfutar da ta kamu da 


cutar zuwa yadda ake so. 
Suka ci gaba da bincike cikin nutsuwa, a wayar 
Dakta Amadi ba a samu wani abin kamawa ba, domin 


kuwa duk tarihin kiran da ke cikin wayar na 
lambobin kasar Jamus ne a kwanaki ukun da suka 


wuce. Ita kuwa Dakta Sandra an samu tarihin kira da 
dama ciki har da lambar mijinta wadda aka kira ta 


daga baya - baya. Binciken kwakwaf ya sa suka gano 
ainihin wurin da aka yi kiran. Wurin yana dab da 


inda Dakta Sandara ta ajiye kudin nan. 
Duk binciken kuwa ana gudanar da shi a gaban 
miji da mata ana musu tambayoyi suna amsawa. 


A rana ta hudu aka kammala duk bincike da bin 
kwakkwafin da ya zama wajibi. Daga AC Kingsley ya 


ba da umarnin a shirya rundunar 'yansanda ciki 


121 


Danladi Z. Haruna 


shirin yaki suka durfafi wajen da tuntuni aka kafa 
masa “yan leken asiri. 


kok KK KK KAKAK KAKAK KOKOK KOKOK 


Fitarsu da kimanin awa daya suka dawo dauke da 
kayan kwamfuta iri daban-daban. Tarkace ne 
rakwacam, wasu ma an gama ya yinsu tun zamanin 
yakin duniya na biyu. Ga wasu dirka — dirkan amsa 
kuwwa kamar na sarkin makada. Sai kuma wani 
katon inji na jujjuya faifan magana da rediyo. Da kaya 
dai ga su nan birjik. Sai dai basu yi sa'ar cafke ko 
mutum daya ba. Amma sun bar jami'an farin kaya 
suna hakon wajen. 

Sajen Okafor da Kofur Salami kuwa, sai suka sake 
tsundumawa duniyar bincike akan tarkacen kayan 
da aka samu. Babu jimawa suka gano wasu abubuwa 


suka mikawa maigidansu. Sun fahimci irin 
manhajojin da aka yi aiki dasu wajen kwaikwayon 
murya da kuma irin wayar da aka kukkulla aka kira 


Dakta Sandara. 


"Gobe ku zo ina son magana da ku" In ji AC 
Kingsley yake shaidawa Dakta da Dakta. 


kok KK KK KAKAK KAKAK KOK KK KK 


Washegari basu bata lokaci ba suka hallara a 
dakin taro na ofishin AC Kingsley. Tuni dai sun 
gamsu cewa, 'yan dandatsa ne suka yi amfani da 


À 


Barayin Zamani 


dabarun zamani na intanet suka damfare su. Wannan 
kuwa ya yi daidai da irin hasashen da Dakta Amadi 
ya yi tun farko, don haka sakamakon bai zo musu da 


wani ban mamaki ba. Mamakin kurum shi ne irin 


sakacin da suka yi har aka samu sa'a bisa kansu. 


A dakin taron AC Kingsley akwai masu mukamin 
DSP guda biyu da Sifirtanda guda daya sai Sajen 


Okafo da Kofur Salami. Kowannensu cikin kayan 


sarki. Wani farabiti dauke da fayil fayil ya shigo, ya 
dire su gaban AC Kingsley ya koma bayansa ya kame 


kamar itace. AC Kingsley ya bude fayil na farko ya 


dauko wata takarda ya soma magana. 


"Kamar yadda kuka kawo mana Korafi, kuma 
daga irin bayananku muka fahimci inda 
kowannenku ya dosa. Ke Dakta Sandara kina zargin 
masu satar mutane ne suka cuce ki. wanda kuwa ba 
haka ba ne. Kai kuma Dakta Amadi a naka korafinka 
yarda da cewa barayin Intanet ne suka cuce ta. 


wanda haka ne. Sai dai kai ma ka gaza fahimtar cewa 
da taimakon kwamfutocinku aka shirya wannan 


cutar. " 


Aka yi shiru kamar ruwa ya ci jamaʻa. Kowa ya yi 
shiru yana tunanin wani abu dake cikin ransa. 
Kimanin minti biyu muryar AC ta hallaka shirun." 


123 


Danladi Z. Haruna 


"Ta yaya haka ta faru? Ta yaya 'yan ta'adda suka 
samu shiga tsakaninku har suka gane sirrinku? Ta 
yaya suka iya sace muku bayanai? Amsar wadannan 


tambayoyin abu daya ne. Sakacinku ne. Kafin na fada 
muku sakacin naku bari na fada muku yadda barayin 


Intanet suka samu nasara akanku." 


Ya rufe wannan fayil din ya dauko wani ya bude. 
"Sun samu nasarar satar bayananku dake cikin 
kwamfutarku, sannan suka yi ta bin ku atsanake har 


suka san mafi yawa daga abubuwan rayuwarku ta 
hanyar amfani da sirrinkanku da suka kalato daga 
kwamfutarku." 

"Koda yake kuna ganin ba wani abu ba ne fadin 
wasu kalamai a intanet musamman a gidajen sa da 


zumunci. wannan yasa kusan kullum sai dayanku ya 
fadawa duniya abin da yake ciki na murna ko akasin 


haka. Ga shi dai daga abin da muka gano, Dakta 
Sandara kusan duk awa daya sai ta fadawa duniya 


halin da take ciki ko wani aiki da take yi. wannan 
yasa wanda bai taba ganinki ba ma ya san cewa 
mijinki shi ma likita ne, yana aiki da hukumar lafiya 


ta duniya da ke karkashin majalisar dinkin duniya. 


Kuna kiwon kare sunansa Thompson. A ciki za a iya 
gane cewa kin rubuta jarrabawar karin girma wajen 


aiki. Maganar kawai da baki sa ba kurum ita ce 


tafiyar mijinki Jamus da kuma cinikin gonarki." 


Barayin Zamani 


Shiru ya sake ratsa wajen. Dakta Sandara ta 
sunkuyar da kanta tana tunani, yanzu ne ta soma 
dana sanin yawan surutunta a duniyar gizo. 
Kodayake a zahiri bata da yawan magana, amma tura 


sakonnin na sa wa ta ji tamkar hira take da aminanta. 
Domin a iyakar imaninta iyakacin abokanta ne ke 


ganin labaranta. Ta yarda lallai babu shakka tana 
yawan bayar da labarin kanta a shafukan sada 


zumunci da ke duniyar intanet. Ba komai take 
kwadayi ba sai irin dumbin masoyan da ke mata 


fatan alheri ko taya ta alhini kan wani abin kaico. 
Yanzu kuma ta gamsu cewar bonono take yi, wai 
ginin bene da tubulin toka. 


Dakta Amadi ma ya shiga kogin tunani, ko kadan 
bai taba tsammanin surutu a intanet na da wata illa 
ba, don haka bai taba kwabar matarsa ba duk da shi 
bai kasance haka ba. Iyakacin abokanensa na duniyar 
intanet, daga abokan aikinsa sai kaninsa sai matarsa. 
To amma fa yana bata lokaci wajen tatttaunawa da 
matarsa musamman idan ba ya gari. Wani lokacin 


ma ko da yana gida suna kwance wuri daya, su kan 
taba yin hirar ta intanet domin hakan ya fi debe 


musu kewa. 


AC Kingsley ya kurbi ruwan shayi, sannan ya 
dora, "Dakta Amadi, barayin intanet sun yi nasarar 
sace maka layi ta hanyar diban abin da ka ajiye a 


125 


Danladi Z. Haruna 


kwamfutarka, anan suka gano lambobin mabudin 


layinka (PUK) har ma da lambar asusunka na banki. 
Inda Allah ya tarfa ma garinka nono shi ne da ba su 
samu nasarar shiga asusunka ba balle su kwashe 
maka kudi albakacin lambobin da sirrin nan na token 


da ba su mallaka ba. Kusan yanzu ba wani abu ba ne 
muddin mutum ya mallaki layin wayarka da kake 
mu'amala da banki, to zai iya ratsawa yadda ya ga 
dama tare da hadin bakin wasu jami'an bankin masu 


mutuwar zuciya." 

"Sun samu nasarar nadar muryarka daga 
kwamfutar matarka, wadda ba a damu da sanya mata 
rigakafin cutuka ba (Antivirus). Sun yi amfani da 
fasahar kwaikwayon murya ta kwamfuta. Anan suka 
yi nasarar kwafar muryarka sak babu bambanci." 

Ya yi alama da hannu, farabitin da ke bayansa 
kikam ya juya ya dauko wani Karamin akwati ya ajiye 
a gabansa. Kofur Salami ya mike ya bude akwatin. 
Wata Kkaramar na'ura ce mai kama da rediyo amma 


ita tafi rediyo girma da yawan maballai. 

Dakta Amadi dai ya yi zuru yana kallon ikon 
Allah. Ji yake kwakwalwarsa na masa wasu lissafe - 
lissafe marasa kan gado. “Anya kuwa ba zan duba 


kwakwalwata da kaina ba'? Ya tambayi kansa. 


A 
(126 


Barayin Zamani 


Ita kuwa Dakta Sandara duniyar tunani ta shilla, 
babu shakka an dade kawayenta na bata shawarar 
cewa ba kowanne abu ake yayatawa a duniyar gizo 


ba. A saboda yawan nasihar da abokiyar aikinta, 
Dakta Lucy ke bata, sai da suka bata har da gorance- 
gorance. Dakta Lucy ba ta yi aure ba, ta so auren 
wani matashin likita wanda ta zarta shi shekaru, 
magana ta yi nisa sosai, daga baya iyayensa suka 
hana shi aurenta. Da wannan Dakta Sandara ke mata 


gori, hakan kuwa na konawa Dakta Lucy rai matuka. 
Dakta Lucy ta kan shafe fiye da wata guda ba ta ce 
kanzil a intanet ba, iyakacinta wani gidansu na 


likitoci inda take bada gudunmawa mai tsoka a nan. 
Dakta Sandara tayi ajiyar zuciya, ta hakikance 


cewar babu shakka idan Dakta Lucy ta ji wannan 
kurkutu-banban din da aka yi mata, ruwa za ta zuba 


a kasa ta sha don murna. Ta samu abin da za ta rika 
rama gorinta kenan. 
Muryar AC Kingsley ce ta dawo da hankulansu 


daga doguwar tafiyar da suka yi zuwa birnin tunani, 
"bari mu yi kokarin nuna muku yadda abin yake a 


aikace." 


Aka jonawa karamar na'urar nan wasu wayoyi 


guda biyu; makirho da amsa - kuwwa. Sajen Okafor 
ya rike makirho yana magana a hankali ya yin da 


Kofur Salami ke murda maballan na'urar. Bayan 


127 


Danladi Z. Haruna 


minti guda suka kammala suka mikawa AC Kingsley, 
ya karba idanunsa na kan Dakta da Dakta wadanda 
fuskarsu ke nuna Karara alamun jin kunya, takaici 
gami da nadama. 


“ 


"Ku saurara da kyau ku ji.“ Ya murda wani 


maballi. Abin da Sajen Okafor ya fada da farko 
muryar ta fito tangaran, sai kuma ya sake murda 
wani maballi, abin mamaki, sai ga murya shigen ta 
Dakta Amadi na magana kamar haka. 

"Wannan shi ne sakamakon binciken da hukumar 


yansanda sashin binciken ayyukan ta'addancin 
intanet ya gudanar akan zargin da iyalin Dakta 


Amadi suke yi kan zamba cikin firgici da aka yi musu." 


iyakacin abin da ya fada kenan. 


AC Kingsley ya zuba musu ido suna ta ajiyar 
zuciya, "Wannan ce dabarar da suka yi amfani da ita 


suka rudi Dakta Sandara. Watakila sun yi amfani da 
damar irin fahimtar da suka yi cewar bata cikin 
hayyacinta ne sakamakon rashin lafiyar dake 


damunta. 


“Yadda dabarar take shi ne, akwai manhajar 
kwamfuta dake iyakance kwayoyin iskar da mutum 
ke fitarwa (Pitching) sai a kawo wadda ake son a 
kwaikwaya a ware adadin wadanda ba su zama 
daidai ba a matse su ta hanyar kwaskwarima 
(morphing) hakan zai sa su zama daidai da kowacce 


Q 
O 


Barayin Zamani 


irin murya ake bukata. Wannan duk na iya wanzuwa 
cikin kankanin lokaci.” 

“Sannan sun yi dabarar sace lambar wayarka, ta 
hanyar dauke lambobin gagara—badau na kebe 


watau PUK kamar yadda na fada a baya. Suka yi 
amfani da dabarar sauya layi ta intanet suka dauke 


layin. Daga nan suka dora a bisa aikinsu na 


taʻaddanci kamar yadda Dakta Sandara kika fada. Ina 
da ra'ayin cewa “yan ta'addan nan sun jima suna 


fakonku, suna nazarin fadi tashinku.” 

Dakta Amadi ya yi gwauron numfashi, zai yi 
magana AC ya riga shi, "muna nan kan aikinmu za mu 
binciko su duk inda suka shiga. Yanzu haka mun 
samu nasarar cafke mutum biyu, kuma muna samun 
bayanai masu muhimmanci daga gare su." 

“Yallabai, mun gode kwarai da gaske da wannan 
bayanai naka, kuma mun gamsu da cewa sakacinmu 
ne ya jawo aka yi mana haka, kuma za mu kiyaye 
gaba. Amma wacce shawara za ka bamu game da 
hulda a intanet." Dakta Amadi ne ya fadi haka, 
muryarsa cike da nadama. 

AC Kingsley ya yi gwauron numfashi ya ce, 
"Babbar shawara ita ce, ku lura da inda kuke rubuta 
abubuwa musamman a intanet. Ba komai ne aka 


129 


Danladi Z. Haruna 


budewa a yi ta fada ratata ba. Sannan ku nakalci 
yadda ake sanya a tsaro ajakar kwamfutocinku. 
Abu na gaba shi ne ya zama lallai na'urar 


kwamfutarku ta zama tana rigakafin cutuka 
(Antvirus) mai kyau wanda ake daga darajarsa a 


kullum (Update). Sannan bangon wutar kwamfutocin 
(firewall) su zama suna aiki a koyaushe. Kuma ina 


baku shawarar ku kai wadannan kwamfutocin naku 
wajen masana su share abin da ke ciki (formatting) a 


sanya sabbi." 

Da wannan bayani na AC aka tashi daga taro, 
Dakta Sandara bata samu furta komai ba saboda 
nadama da takaicin asarar da ta dibga. 

'Yansanda sun yi abin da ya dace, domin sun 
samu nasarar cafke duk wanda ke da hannu a 
wannan dandatsa. Babbansu ne kadai ya yi layar 
zana, ana nemansa ruwa a jallo. Wannan kuwa ba 
wani ba ne illa KASKA. An je har Legos inda aka ce ya 
gudu ba a same shi ba. Ja'irin da ya ji labarin ana 
nemansa a Legos, sai ya yi shigar burtu, cikin dare ya 


ari takalmin kare zuwa arewancin kasa inda ya sake 
gamuwa da wasu gagararrun suka ci gaba da jefa 


komarsu kan mai tsautsayi a duniyar intanet. 
Ya ci gaba da busa sigari yana bin hayakin da 


kallo. Zuciyarsa na cike da tunanin dabarun da zai bi 
domin ya samu riba daga fatsar da suka samu daga 


Barayin Zamani 


kamfanin salnaz. Ya hakikance cewar ba zai yiwu su 
yi amfani da tsohuwar dabarar kwaikwayon murya 


yadda suka saba yi a bay aba. Idan sun ce za su aikata 


hakan yanzu ba su da kayan aiki, kuma ba su da 
masaniyar muryar da za su kwaikwaya ko wanda za 


su iya magana da shi. Ya sake tunanin cewar da 
wahala kuma kamfanin ya amince da barazana ko 


zamba cikin amincin da suke shirin kulla masa. 

Ya yi huci cikin zuzzurfan tunanin hanyar da ya 
kamata su fisgi rabonsu a jikin mahukuntan 
kamfanin tun kafin su farga. Ya tuna wata dabara a 
cikin ransa. Nan take ya kece da dariyar keta ya yin 


da ya sake zukar karan sigari ya fesa sararin dakin 
sannan ya ci gaba da bin hayakin da kallo ya yin da 


yake barbajewa kamar curin gajimare. 


131 


Danladi Z. Haruna 


Sha Daya 
Bakar Fura Dakan Iblisai... 

Beza kuwa Rkwararren gaske ne wajen nakaltar 
yadda ake Zamba cikin aminci a intanet (Social 
Engineering). Social Engineering wata dabara ce da 
'yan dandantsa ke amfani da ita wajen bugun ruwan 
cikin mutum ya fada musu sirrinsa na intanet da 
suka hada da E-mail dinsa, fasiwod, bayanin ajiyar 
banki da sauransu. Bayan Kkwarewa a harkar 
dandatsa, mai zambar kuma yana da kwarewa wajen 
hila da hira mai dadi da jan hankalin abin farauta 


zuwa abin da ake ganin yana so. 
An bayar da labarin cewa manyan manajojin 


kamfanoni da manyan ma'aikatan gwamnati da 
sauran masu fada aji sun sha afkawa irin wannan 


tarko. Dabara ce da wanda ya nakalce ta ba ta yadda 
ba zai bullowa wanda yake son cuta ba. Beza ya iya 


samun nasara akan mutane da dama cikin shirya 
makirci da kutunguilar da yake iya hadawa domin 


cimma burinsa. Mashahurin marubuci Sultan 
Tajuddeen Kabir wanda aka fi sani da STK ya afka 


komarsu a daidai lokacin da yake cin ganiyarsa. 


Wannan hazikin marubuci, ya rubuta littatafan 
soyayya da suka yi matukar tasiri a zukatan mata da 


matasa. Duk littafin da ya fitar kafin kiftawar ido ake 


Barayin Zamani 


wawashe shi saboda iya tsara yadda soyayyar da ke 
da tasiri a rayuwar matasa. 

Saboda shahararsa da bunkasarsa tuni magoya 
suka suka juya ma'anar sunansa zuwa Soyayya Tafi 
Kudi (STK). Yana da dimbin masoya a ciki da wajen 
kasa. Musamman wasu ke tattaki har gidansu domin 
kawai su ganshi, wasu ma har shawarinsa suke nema 
game da soyayya. Yana jin dadin yadda mutane ke 


girmama shi duk da Rkarancin shekarunsa, mata da 
dama ke zuwa wajensa daga nisan duniya kawai 


domin su ganshi. 


Gidansa na yanar gizo DANDALIN SOYAYYA TA 
FI KUDI (STK) yana da dimbin magoya baya inda 


mafi yawa ke tururuwar shiga ciki su yi gaisuwar 
ban girma (like). Yanzu ma dai gidan yake so ya shiga 


domin mika sakon fatan alheri ga masoyansa. 


KK KK KK KAKAK KAKAK KOKOK OK KK 


Wasu fararen lambobi cikin bakin gilashi suka 
bayyana suna juyawa da sauri. Bayan sun kare 
zaryarsu na'urar tayi wata siririyar Kara 'tsit, tsit'. 
Sannan wasu fararen rubutu suka sake bayyana. 
Kafin Kkiftawar ido su ma suka bace. Wasu rubutu 
masu launi suka bayyana, sannan kwamfutar tayi 
kara “shuuuu', daga nan komai ya daidaita. 


133 


Danladi Z. Haruna 


Duk wannan abu da ake STK na kishingide a 
kujera yana nazarin lakakin da na'urar take. Ya 
kagara ta bude domin ya soma aikin da ya sa gaba. 


Bayan ya shigar da kalmomin sirrinsa ya danna 
maballi mai alamar lauje (Enter) da ke farantin 
na'urarsa (keyboard). Jimawa kadan shafin ya bude, 
ya soma latsa maballai yana tsara kalmomin da yake 


bukata. Bayan ya kammala rubutun, ya bi a gurguje 
ya sake karantawa gudun kuskure ko tuntuben 


rubutu. Ya yin da ya gamsu komai ya yi daidai, sai ya 
danna alamar nan mai kama da lauje. Sako ya tafi 


inda yake so ya je ga masoyansa. Ya zura wa 
kundutun ido cikin zakuwa domin ya ga na farkon 


wanda zai soma gani. 


Cikin Kasa da minti daya sai ga tsokaci 
(comments) na dirowa ratata kamar ruwan sama. 
Wasu kuma jinjina kawai suke yi. Ya kishingida da 
kujerar da yake zaune cikin gamsuwa da irin 
tsokacin da yake samu. 

Babu jimawa sai ga sakonni na musamman na 
shigowa jakar hirarsa (inbox chat), wasu na gaisuwa, 
wasu na jinjina masa. Bai damu da amsa kowanne 
sako ba, sai dai ya kan zabi wanda ya yi masa dadi ya 


karanta sannan ya bayar da amsa da godiya kadai. 
Mafi yawa amsar sa ba ta wuce kalmomi biyu zuwa 


Barayin Zamani 


uku; watau Na gode, Allah ya amsa, amin madalla da 
sauransu. 

Sakon da ya fi daukar hankalinsa shi ne na wata 
matashiya mai suna Husna Ahmad. 

Sakonta na hamsin da takwas kenan bai taba 
amsa mata ko daya ba, galibi gaisuwa ce da fatan 
alheri. Amma wannan karon ya sha bamban. 


"Har abada ba zan gaji da turo maku sako ba, ya 
masanin sirrin zukatan masoya. Gamzaki mai fita da 


subahi. Hadari maganin rana mai zafi. Ka sani na 
karanta littafanka tun daga Hamshakiyar Soyayya 


har zuwa Soyayyar Matasa. Ina cike da kaunarka 
wadda ta malale lungu da sakon zuciyata. Ba tun yau 
ba nake mararin ganinka, na nutse cikin kogin 


kaunarka. A yanzu haka na miko hannuna gareka. Da 
fatan za ka yarda da wannan tayi kuma ka amince da 
ni." 

Ya saba ji da ganin irin wadannan saKkonni, don 
haka wannan ma bai damu da amsawa ba. Wani 
sakon ya sake dirowa daga Husna, kamar dirar 
guduma akan kusa da katako. Hotonta ne ta aiko 
masa. Zankadediyar budurwa a cikin fulawoyi a 
gidan kiwon namun daji. A kasa ta rubuta 


takaitaccen tarihinta. Yana kishingide ya yi zumbur 


135 


Danladi Z. Haruna 


ya zauna sosai sannan ya karanta rubutun nata a 


hankali cikin nutsuwa. Ya fahimci cewa Husna 'ya ce 
ga wani tsohon minista wanda ya shahara a zamanin 


da ya yi mulki. Ta bayyana masa cewa a halin yanzu 
tana karatu a jami'ar Havard da ke Amirka, sannan 


tana aikin wucin gadi a kamfanin kera motoci na 
General Motors a matsayin ma'aikaciya mai karbar 


baki. Ta bayyana masa cewa yanzu haka tana gida 


Nijeriya ta zo hutu. 


Abin da ya ja hankalinsa shi ne sadarar karshe. 
"Zan so ka yi amfani da wadannan domin warware 


wasu hidindimun dake gabanka." Wasu lambobi ne 
ajere kashi shida. Da alama lambobin katin waya ne. 


Ta kara da cewa, "Ka daure ka kira ni ta wannan 
lambar ko na samu sauki ta hanyar jin muryarka, 


wadda na tabbata ta fi sarewa zaki. Idan kuma baka 
kira ni ba cikin minti talatin ka taimaka min da 


layinka na musamman da ni zan kira ka. Kar ka share 
ni pls.” 

Ya ja dogon numfashi, wannan budurwa da 
tsananin kyau take, ga gashi har kafada, ga hanci har 
baka. Ga bakinta faffada mai dauke da tausasan 
labba. A hankali ya ga kamar labban na fadadawa 


zuwa murmushi. 


A 
(136 


Barayin Zamani 


Jakar hirarsa na ci gaba da samun tagomashin 
sakonni, ya Ki kula ko daya saboda yadda hoton 
Husna ya dauke masa hankali. Babu shakka ta 
cancanci a kira ta kyakkyawa koda a rubutun kirkira. 
Ya dauko wayarsa ya shigar da jerin lamba kashi na 
farko. Ya ga sun hau cikin nasara. Ya shigar da na 
biyu, na uku, na hudu, na biyar da na shida duk sun 
hau cikin nasara. 


Ya sha samun kyautuka makanmantan wannan, 
amma bai taba samun kamar ta yau ba, watau 
kyautar katin waya mai tsada har guda shida. Ya yi 
mamakin yadda ta yi kokarin yi masa kyauta haka. 


Kodayake bai ji alamun son ta ba, amma ya 
hakikance samunta a matsayin masoyiya zai kawar 


masa da wasu matsaloli da ke addabarsa. Kuma 
sunansa zai kara bunkasa cikin duniya ta hanyar 


mahaifinta. Ya rubuta kalmomin godiya sannan ya 
kara da cewa ta kira da daya daga lambobin da yake 
bayarwa, domin ba shi da wata lamba ta musamman 


sai su. 


Babu jimawa da aika sakon, sai ga kira na 


shigowa da wata bakuwar lamba. Ya duba sai ya ga 
ta yi daidai da wadda Husna ta aiko masa ta sakon 


hira. Don haka ya yi hanzarin danna koren maballan 
wayarsa, amma kafin ya soma magana kiran ya 
katse. Kira ya sake shigowa, ya dauka ya soma 


137 


Danladi Z. Haruna 


magana, ba a jin komai sai kara kamar irin na 
tsohuwar rediyon da tiransisto dinta ya lalace. Bayan 
dakika kadan ya ajiye. Minti daya sakon Husna ya 
shigo cikin akwatinsa. 


"Hello" 
"Hi" ya amsa cikin doki. 
"Network din Naija ya hana na ji maganarka.” 


“Bari na kira na yi miki godiya ta musamman.” 
Kar ka damu, ni dai burina ka amsa bukatata gare 
ka " 
Ya yi murmushi, ya rubuta, "ban san yadda 
wannan al'amari zai kasance ba, domin yana da 


kamar wuya abotar zaki da akuya. " Ya tura haka. 
Jira na minti biyu sakonta ya sake shigowa. 


"Kar ka ji tsoron komai, na yi maka alkawarin 
ingantacciyar soyayya mai dorewa." 


Zuciyarsa ta yi fari, wannan al'amari a wajensa ya 


wuce mamaki ya zama abin alfahari da takama. Ga 
shi ta dalilin rubutu ya samu daukakar da bai taba 


tsammanin samu ba. Babu shakka masu iya magana 
sun yi gaskiya da suke cewa 'alkalami ya fi takobi'. Ya 


yi hamdala a zuciyarsa, sannan ya rubuta. 


Q 
O 


Barayin Zamani 


"Na gode da wannan tayi." ‘ 


Nan da nan ta rubuto amsa, “Na ji dadi my dear, 
Allah ya bar mu tare." 


KKKKKK kununu KKKKKK 


Kwana bakwai a jere kullum sai sun dauki tsawon 
lokaci suna tattaunawa ta hanyar hira a farfajiyar 


whatsapp ko karkashin jakar hira ta facebook. 
Babbar matsalar har yanzu sun kasa magana da juna, 


hana rantsuwa suna musayar murya tsakaninsu, 
amma fafur kiran wayar ta ki shiga balle su tattauna 


kai tsaye su ji muryar juna. Sun kaddara cewa 


matsalar kafafen sadarwar ne ya jawo haka. Abin da 
ke ba shi mamaki shi ne yadda yake ji sannu a 


hankali son ta na dada shiga ransa. A hankali suka 
saba da juna, yadda suke maganganu na musamman 
tsakaninsu, kusan babu inda ba sa tabowa a fannin 
rayuwa. Husna ta nuna masa ita ma wayayyiya ce, ta 


iya kalaman soyayyar matasa. Ya saki jiki da ita sosai, 
har ya ba ta lambobin wayarsa da baya so jama’a su 
san su gudun kada a hana shi sakewa lokacin da yake 


SO. 

Ta fada masa komai game da iyayenta da 
danginta da rayuwarta. Ya fahimci 'yar gata ce, ta 
taso a cikin jin dadi, duk abin da take so shi ake mata 
a gida. Ta je kasashen waje da yawa, kuma tana da 


139 


Danladi Z. Haruna 


hannun jari a kamfanonin gida da kasashen waje 


masu yawa. Lokaci - lokaci ta kan kwadaita masa 
yadda rayuwar turai take da yadda matasa ke 
gwangwajewa suna samun cikakken nishadi da 


sakewa da walawa da haskakawa. Ta rika nuna masa 


cewa matukar yana son morewa rayuwa, ya kokarta 
ya fita zuwa kasashen turai ko da sau daya ne domin 


ya samu walwala. 

Yau hirar ta musamman suke yi, domin kuwa ya 
saki jiki sosai yana ba ta amsa iyakar iyawarsa game 
da duk abin da ta tambaye shi. 


"Dear na tambaye ka mana.” 
"Ina jin ki, my dear." 
"Shin da gaske za ka aure ni?" 


Ya yi ajiyar zuciya, ya rubuta, "Me zai hana? Ina 
fatan hakan ya tabbata." Amma a karkashin 
zuciyarsa yana tababa musamman game da irin 
dukiyar da ita da iyayenta suka mallaka, ga ubanta 
babba ne kwarai, ga ta kyakkyawa. To amma wata 
zuciyar kuma na sake karfafa masa gwiwar cewa 
babu abin da zai gagari ikon Allah, kuma idan garinsa 
ya samu tarfin nono, babu shakka ya gama 
tsallakewa kenan. Shi kenan, ya fita zakka daga cikin 


abokansa. 


Barayin Zamani 


Jira na minti biyar sakonta ya sake shigowa, “Za 
ka bi ni mu je Amerika?" 
"Eh to.." Ya ci gaba da rubutu. Kafin sakon ya tafi, 


wani nata ya shigo. 


"Gobe nake so na koma sch, zan so ka kawo min 
ziyara kwana biyu a can tunda ba mu hadu anan ba." 


Sakonsa ya fita kafin zuwan nata, "Ina da burin 
mu hadu phsically ni da ke." Ganin zuwan sakonta na 
karshe ya yi hanzarin sake rubuta wani sakon. "Zan 


yi farin ciki kwarai da haka." 


Ta sake aiko da wani, K, na so mu hadu da kai a 
zahiri kafin hutuna ya Kare, amma kamar yadda na 


sha fada maka babana ba ya bari na fita daga gida. 
Kuma ko ka zo gidanmu na nan Abuja baza a bar ka 


ka ganni ba. Sbd haka na ga kurom na yi maka biza 


zuwa usa mu hadu tun da can babu takurawa. " 


Zuciyarsa tayi fari, ya ji kamar ya zuba a kasa ya 


sha. A wani littafinsa, RANAR MASOYA ya bayyana 
cewa Himnas ta dauki nauyin saurayi Nasir zuwa 


yawon bude ido a Kasar Ingila. Ashe shi ma abin zai 


faru akansa wata rana. Da ma ance fata nagari lamiri. 
Kuma aka ce ka so wa danuwanka abin da kake so wa 


kan ka. Ashe haka gaskiya ne ko da a labarin kirkira. 


141 


Danladi Z. Haruna 


"Ina so ka turo min da lambar fasfonka domin a 
samo maka biza." 

Sakonta ya shigo daidai lokacin da yake shirin 
rubuta nasa. Ya fasa rubuta abin da ya yi niyya. 


"Zan turo miki da safe.” 


“Aa ka turo min yanzu sbd ana jirana na kai ayi 
aikin da wuri.” 


Ya rubuta, “ok. Pls jira ni, ina zuwa.” Nan da nan 


ya tashi ya zuwa ma'ajiyar fasfo dinsa. 


"K, zan jira, ka turo mun da pic naka ta E-mail 
dina. Plus full name, add, E-mail & sig. “ 


Zuciyarsa ta sake haske cikin jin dadi, ya rubuta, 


"it's my pleasure dear." Ya yi sa'a yana da fasfo wanda 
ya taba zuwa Umara da shi amma saura shekara daya 


ya daina aiki. Bai yi tunanin komai ba ya tura mata 
kwafinsa tare da shaida mata matsayin fasfon. Ta ce 
don wannan babu matsala, za ta a canja masa wani 
ma a goben domin ya tafi da sabo ful. 


Bayan minti talatin komai ya kammala. Ya tura 
mata duk abin da ta bukata a sakon kan—ta—fKifta 


watau email. 


À 


Barayin Zamani 


Ta shaida masa cewa gobe zuwa jibi komai zai 
zama daidai, za ta aiko masa da sabon fasfo, da kuma 
tikitin zuwa kasar Amirka. 


kok KK KK KAKAK KAKAK Karak 


Washegari tun da sassafe STK ya bude jakar 
wasikunsa kamar yadda ya saba domin karanta 


sabbin sakonnin da suka shigo. Sakonni uku ne sabbi, 


daya ana maganar cewa fasfo din sa ya zama daidai, 
ana bukatar ya je babban ofishin fasfo na kasa da ke 


babban birnin tarayya ya karbi abinsa. Sako na biyu 
kuma daga hukumar bada iznin shiga kasar Amirka 
wadda ke bayanin cewa an lamunce masa ya shiga 
kasar, amma ya zama wajibi ya cike wannan fom da 
hanzari ya tura domin bashi iznin biza din da 


gaggawa. Aka sanya wata rariyar likau da aka nemi 
ya latsa. 

Ya sake karanta sakon sannan ya latsa rariyar 
likau din wani shafin ya bude. A ciki aka bukaci 


abubuwa kamar haka; sunan farko, sunan tsakiya, 
sunan karshe, adireshi, lambar waya, E-mail, 


password din E-mail, hoto da kuma ranar haihuwa. 
Duk ya bayar da bayanin daidai. Daga kasa akwai 


maballin aikawa da fom din, ya latsa. 


kok KK KK KAKAK KK KOKOK KOKOK 


Kimanin awa takwas kenan, ya kasa ganinta a 
farfajiyar intanet ballantana ya shaida mata 


143 


Danladi Z. Haruna 


abubuwan da ya gani da abin da ya aikata. A ransa ya 
ji damuwa game da haka, wani zubin kuma sai ya ji 
yana mai yi mata uzurin cewa kila hidindimun tafiya 
ne suka jawo ba ta hau ba. To amma abin da ya ba 
shi mamaki shi ne tun da ya kammala cike fom din 
nan kwamfutarsa ta rikice ya kasa gane kan gadonta, 
sai ta rika wani irin cijewa kuma tana daukar zafi 
kamar an dora ta bisa tanderun gasa nama. Ya kashe 
ta, ya sake kunnawa domin ta rage matsalar to amma 
sai abin ma ya fi na baya lalacewa, domin kwata- 
kwata ma ya kasa shiga E-mail din sa da babban 
gidansa na sa da zumunci. Ya yi iyakar iyawarsa ya 
kasa shiga. Abin da ya fi damunsa shi ne inda ake 
latsa mantuwar password ya shigar E-mail dinsa, ga 
shi E-mail din ma ba ya budewa. 


Haka ya yi ta fama har ya gaji ya hakura. Lokacin 


kuwa dare ya riga ya yi, babu Husna babu jami'an 
biza alhali kuwa har ya Kare duk wani shiri domin 


tafiya Abuja domin karbo fasfo. Ya tsara cewar da 
safe zai tafi ya karbo abinsa. Ya kwanta da zummar 
washegari kafin ya tafi zai samu wani abokinsa ya 


gyara masa wannan matsala. Saboda shagaltuwa da 
soyayya da Husna har ya yi rauni wajen rubutun 
sabon littafin da yake yi wanda ya yi wa masoyansa 


alkawarin zai fito babu jimawa. 


KK KAKAK KK KAKAK arak 


Barayin Zamani 


Tun sassafe ya soma shirin tafiya Abuja. Wayarsa 


kuwa tun yana wanka ake ta kiransa ba kakkautawa. 
Daga kira ya katse sai wani ya shigo kamar jira ake 


yi. Ya yin da ya fito daga wanka, ya ga kira sama da 
ashirin. Babu lokacin da zai bi su daya bayan daya 


domin bahasi. Tunaninsa gaba daya ya karkata ga 
zuwa babban birnin Tarayya domin karbo sabon 


fasfo dinsa. 

A yau ya tsinci kansa cikin yanayin duk motsin da 
ya yi sai ya ji tunanin Husna ya fado masa, nan da 
nan sai ya ji ya rasa sukuni gaba da baya. Ya sake 
karfafa zaton cewa hidimar tafiya ce ta sa bata hau 
layi ba, kila kuma tana can tana nemansa, amma 
tunda ya kasa shiga ba zai yiwu su hadu ba. Haka ya 
yi ta riyawa a ransa. 

Ya ji yana tsananin bukatar samun ta domin ta yi 
masa karin bayanin yadda tafiyar za ta kasance. A 


ransa dai yana cike da yakinin cewa ya riga ya samu. 
Zulluminsa ya karu domin watakila masu bizar sun 


turo masa amsa ta E-mail din da ya kasa budewa. 
Saboda wannan tunani ya shiga tsananin damuwa. 

Ya yi ta kokarin aika mata da sako amma ya ki 
tafiya, ya jarraba kira layukanta amma wayar tasa ba 
ta yarda ta kira. Sai ya kaddara cewar matsalar sabis 


ne. Ya ci gaba da shirin tafiya tare da kasa kunne ga 


145 


Danladi Z. Haruna 


shigowar sabon kira bisa tsammanin daga 


masoyiyarsa ko masu fasfo zai zo. Daidai lokacin da 
ya saba jakarsa zai fita domin zuwa tashar tafiya 
Birnin Tarayya, sai wayarsa ta kama kara da neman 


agaji. Cikin hanzari ya zaro ta daga aljihu ya duba. Sai 
ya ga kiran abokinsa ne Umar wanda yanzu haka 


yana birnin tarayya da zama. Ransa ya yi fari, dama 
yana son tambayar wani game da yadda ake karbar 


fasfo a birnin tarayya. Sai dai ba ya so mutane suji 
zancen kafin ya tafi har sai lokacin da ya sauka 
kasarAmirka sannan duniya za ta ji. 

"Hello Umar." 

"Hello Sultan kai ne?" 

"Eh ni ne. Yaya aka yi?” 

"Alhamdulillah, ka zo gida lafiya?" 

"Lafiya lau" ya amsa cikin rashin fahimta. 

"Allah ya kiyaye gaba, kuma ya mayar maka da 


alheri." 


Bai fahimci komai ba sai amsawa yake da amin. 
Bayan sun gama magana, wayar ta sake kara. Ya 
dauka. 


"Hello, wane ne?" Ya bukata. 


A 


Barayin Zamani 


"Ni ne masoyinka Adamu. Ina maka jaje. Allah ya 
kiyaye gaba." Aka kashe wayar. 


Fuskarsa ta tsuke cikin rashin fahimta. Wai me ke 
faruwa ne haka? 
Daya da daya ya amsa waya ta doshi hamsin da 


doriya duk na jaje da fatan Allah ya kiyaye gaba. Ga 
kuma sakonnin tes da ke ta shigowa ratata suna nuna 


jaje da addwar Allah ya kiyaye gaba. Ya kasa 
fahimtar manufar wannan abu ko kadan. 

Babban abin da ya fi damunsa a yau kwata - 
kwata ya kasa kira da wayarsa tun safe sai dai kurum 
a kira shi. A tsammaninsa, illar sabis ne ya jawo 
haka. 


Wayar da ya amsa ta kusan dari da doriya ce ta 
birkita masa lissafi. Wani ne ke magana a fusace, sai 
ya ji a ransa da a zahiri ne, mai maganar na iya kai 
masa duka. Cikin bambami yake cewa, "amma STK 
Allah ya shirye ka, Allah ya tsare mu da mugun 


halinka. Ka yaudare mu jiya mun baka kudi yanzu 
kuma kana sa mana hoton tsiraici da kalaman batsa a 


shafinka. Tir da halinka!" 


Kafin ya fadi wani abu wayar ta katse. Daga nan 
salon kira ya canja. Wayoyi da sakonni suka rika 


shigowa na tir da Allah wadai. Wani da ya fi kowa 


147 


Danladi Z. Haruna 


zafin zuciya a fusace ya ce, "Gaskiya STK ka bata 
rawarka da tsalle, mun harbo jirginka kuma Allah ya 
tsine maka!" 


"Wai me nayi muku ne?!" Ya fada cikin Karaji a 
fusace. 


“Ubanka ya rafke uwatar. Banza Matsiyaci 
tsinanne!" Aka kashe wayar. Kansa ya dau zafi kamar 
karfen da aka sa a garwashin makera. 

Zuciyarsa ta baci, ya ji wani abu mai kama da 
zarto yana gurzar tsokar da ke tsakanin Kirjinsa da 
cikinsa. Ya ji wani irin abu a tumbinsa da 'ya'yan 
hanji suna wani irin motsi mara fasali. Cikin 
kankanin lokaci ya ji jinin jikinsa ya daina zagayawa. 
Ya ji haushi sosai. Ya rika fatan ya san wannan 
mutumin mai zaginsa domin daukar matakin 
hukuma da shi. Hakika ba zai yarda a zubar masa da 


mutunci ba ko Kankani. 


Sai dai matsalar bai san hawa ba bai san sauka ba, 
bai san abin da ya yi ba, balle ya kare kansa. Bai san 


wanda zai tambaya ya yi masa cikakken bayani ba. 
Ya zauna gefen gadonsa cikin tsananin Kunci da bacin 


rai. Duk lambar da ya yi nufin kira sai ya ji ta Ki 


tafiya. Ya ji ajikinsa lallai kam da walakin. 


s 
O 


Barayin Zamani 


Ya bude jakar tafiya ya zaro kwamfutarsa dake 
cikin Jakarta. Ya kunna cikin zakuwa da nufin jarraba 


shiga gidansa na sada zumunci ko ya ji dadi a ransa. 
Ga sabis mai kyau amma babu damar shiga gidan da 
yafi soyuwa a gare shi fiye da kowanne gida a 


intanet. Sai ya ji kamar ya daga na'urar ya farfasa ta 
kowa ya huta. Koda yana da niyyar yin haka babu 
dama, domin tsananin ciwon da kansa yake ya hana 
shi katabus. Ya ji duniyar gaba daya ta tsuke masa 
waje guda. Kansa ya rika sarawa da Karfi kamar zai 


fashe. Babu shiri ya kwanta sannan ya lulluba da 
wani katon mayafi jikinsa na makyarkyata kamar 


Shago a lokacin da Dan Anache ke kada masa turaye. 
Ko kuwa Kaura Diraman lokacin da Shafiu ya busa 


masa kahon tauri. Sai dai shi rawar jikinsa na rashin 
lafiya ne da tsoro maimakon na wadancan da ya 


kasance na jarumtaka da sadaukantaka. 


Yana cikin wannan halin wayarsa ta sake Kara, ya 
duba, abokinsa ne dai Umar wanda ya kira shi dazu. 
Ya kara a kunne da kyar. Tun kafin ya yi magana 
Umar ya soma magana cikin fushi. 

"Haba Sultan, yaya za ka zubarwa da kanka da 
kima ka zubar mana da kima? Me ya kai ka aikata 


wannan mummunan abu? Gaskiya baka kyauta mana 
ba, kuma baka kyautawa kanka ba!" 


149 


Danladi Z. Haruna 


Sultan ya samu da kyar ya bude baki ya ce, 
"Please Umar fada min abin da ke faruwa. Wallahi ba 
ni da masaniyar komai, yanzu ma kwance nake ba ni 


da lafiya... amma tun dazu sai kira na mutane suke yi 
suna narka min ashar kamar dan shege dan shegiya 


da ya yi wa shegiya 'yar shegiya cikin shege." 
"Ka duba page din ka. Abin da ka yi post jiya da 


yau. 


"Please fada min, na kasa shiga wallahi tun jiya 
access denied yake nuna min." 


Umar ya ja dogon numfashi. "Kana nufin ba kai ne 
ka yi posting cewa ka yi tafiya a hanya barayi sun 
tare ku sun kwace muku kudi ba. Ka nemi taimakon 
magoya bayanka? Da yawa sun tura maka kudi? Ba 
kai ne a jiya ka nuna godiyarka gare su ba, kuma ka 
nemi masoya su kira ka ta lambar wayarka ta 
musamman ba? Ba kai ne yau sau karo na biyar kake 
tura sakon hotunan batsa da kalamai na nuna alakar 
mace da namiji karara ba? Ba kai ne yanzun nan ka 
rubuta cewa duk mai jin kunyar tsiraici ya fice daga 
gidan ba? Kana nufin cewa baka san cewa yanzu haka 
masu tsine maka a shafin sun fi masu addu'ar shiriya 
gare ka yawa ba? Haka kuma masu daukar alwashin 
daina karanta littafanka sun fi masu yi maka nasiha 
yawa ba? Shin ba ka gane cewa rubutun da ka yi 
wanda ka fadi adireshinka, kuma ka zagi duk wanda 
ya fasa daukar mataki a kanka cewa dan zina ba ne? 


Barayin Zamani 


Ba ka san cewa yanzu haka wasu daga matasan 
zauren naka sun sha alwashin zuwa har gidanku su 
kaddamar maka ba?" 


Nan take STK ya ji mumfashinsa na barazanar 
daukewa wasu zafafan gumi suka rika karyo masa 


kamar ruwa. 

"Wallahi ba ni da masaniyar komai, kuma tun 

shekaranjiya na kasa shiga page din, har E-mail di na 
ma na kasa shiga. Ka ga wayata ma na kasa kira da 
ita.” 
Umar ya yi salati, "Inna lillahi wa inna ilaihir 
raji'un. Gaskiyar magana akwai hadari mai yawa 
Sultan. Kakkarfan zato na, babu shakka ka fada 
sharrin tarkon 'yan dandatsa, Barayin Zamani." 


Sultan ya yi zumbur ya tashi zaune. "Me ka ce 
Umar? Wallahi ban sani ba, ka daure ka taimaka min 


tunda ka fi ni sanin kwamfuta. Yaya zan yi?" Ya jima 
yana ji ana maganar 'yan dandatsa amma bai taba ji 
ko ganin wanda sharrinsu ya afkawa ba, sai ga shi 


yau kai tsaye sharrin nasu ya fada kansa. 
Umar ya yi ajiyar Zuciya, muryarsa cike da 
tausayin Sultan ya ce, "Ga shi ba na kusa, balle na iya 


tabuka komai. Amma shawarar da zan baka mafi 
sauki ka hanzarta kai rahoton abin da ke faruwa 


151 


Danladi Z. Haruna 


wajen 'yansanda. Don kuwa abin ba karami ba ne. Za 
su taimaka wajen gano bakin zaren.“ 


Sun jima suna magana a waya, inda Sultan ya 
fahimci dukkan abin da ya faru. Jikinsa ya bashi lallai 
wasu miyagu ne suka farwa asusunsa, suka nemi 
gudunmawar kudi da sunansa, sannan daga bisani 


suka mayar da gidansa zuwa gidan bariki. Nan dai 
suka yi sallama bisa cewa Sultan zai kai kokensa ga 


hukumar 'yansanda. 
Sai a lokacin tunanin Sultan ya bijiro masa da 


wasu boyayyun abubuwa. Ya hakikance cewar ko 
shakka wani barawon ne ya yi shigar burtu da sunan 


Husna ya yaudare shi da tarihin karya. Ya zambace 
shi da kyautar makudan kudin katin waya. Ya ha'ince 
shi ta hanyar kin yarda su yi magana ta waya. Ya yi 


masa karyar wai ya tafi Amirka, sannan ya yi masa 
wayo ya samu password na E-mail din sa da na 


zaurensa na sada zumunci. Daga bisani ya damfare 


shi ta hanyar neman kudi daga magoya bayansa. A 
karshe kuma ya cuce shi ta hanyar bayyanar da batsa 
a shafin gidansa gami da cin zarafin wasu tare da 
harzuka zukatan wasu ta yadda za su far masa alhali 


bai ji bai gani ba. 
Duk wannan tunanin, Sultan ne ke yi a karkashin 
zuciyarsa. A hankali ya rika hararo irin hadarin ya 


À 


Barayin Zamani 


fada. Da farko dai mutane sun samu sakon karya 
wanda suka rika tausaya masa, Kila ma sun bayar da 
gudunmawar kudi ga mai tura sakon. Sannan ya tura 
godiya wanda ya sake jefa shi hadari, kana ya bada 
lambar wayarsa wadda magoya bayansa basu san ta 
sosai ba, haka yasa ake ta faman kiransa babu 
kakkautawa. 

Babban hadarin da ya fahimci ya fada shi ne 
faduwar darajar mutuncinsa ga daukacin magoya 
bayansa. Ga shi har wasu na daukar alwashin daina 
karanta littaafansa, wasu kuma na barazanar daukar 
mataki akansa. Koda yake bai leka shafin ba, amma 
daga jin yadda babban amininsa Umar ya damu, babu 
shakka akwai matsala. Ya fahimci hadarin da ke 
fuskantarsa, mafi karanci shi ne magoya bayansa za 
su dauke shi a matsayin mazambaci, mayaudari, 
azzalumi, barawo kuma dan tasha. 


Ya ja dogon numfashi, hankalinsa ya sake 


dugunzuma. Ya sake kutsawa duniyar tunani. 
Babban abin da ya fiye masa shi ne dawo da 


martabar E-mail da gidansa na sada da zumunci. 
Sannan kuma ya zama wajibi ya samu hanyar da zai 
wanke kansa cikin wannan zarga-gungun din da bai 


ji ba bai gani ba. Ba kuwa wanda zai taimaka masa da 


haka sai hukuma ta hanyar jami'an tsaro. 


KK KK KK KAKAK KAKAK KOK KK KK 


153 


Danladi Z. Haruna 


Ban da gurnanin da fanka ke yi tana hura 
bangare daya na mazaunin da Sajen Ado ke zaune 
kan kujera yana nazarin kwamfuta, sai kuma ajiyar 
zuciyar da STK ke zabgawa lokaci zuwa lokaci. Zaune 
yake tsuru kamar tsuntsun da tarko ya kama. Yana ta 
kallon Sajen Ado yana faman kikkifa ido kamar 


gyartai ya sha mari. Duk da wadatar iskar da fanka 
ke falfalowa amma gumi yake kashirban yana 


sharewa. Daga can bangaren kum, Samanja Ado ne 
da Sajen Iro ke kokarin tattara bayanai gwargwadon 
fahimtar da suka yi wa dalilin zuwan na STK 


wajensu. 

Sajen lro ya kunna kwamfutar da ke gabansa, 
sannan ya shiga wani bangare na musamman da aka 
tanada domin gudanar bincike. 

“Ka ce ka shigar da wasu bayananka a wani gidan 


intanet da aka ce maka na masu bayar da fasfo ne. Ko 
za ka iya tuna sunan gidan?” Sajen Iro ya ce da STK 


yana kallonsa. 

STK ya daga kai kamar yana kokarin tuno wani 
abu. Zuwa jimawa ya ce, “eh to gaskiya sunan gidan 
yana da dan tsawo ban rike ba. Amma da za a iya 
shiga email dina za a ga sakon da suka turo min.” 

“Za mu yi kokarin dawo maka da email din amma 
sai nan gaba. Shin ba ka iya tuna wani abu da wasu 


Barayin Zamani 


kalmomi ko bayanai da gidan ya kunsa ba?” STK cikin 
murya mai kama da ta tsohon rakumin da ya kasa 
tashi ya ce, “Na tuna dai da na shiga gidan, na ga 
rubuta WELCOME TO PASSPORT AND VISA HOUSE 


da manyan baki suna wucewa da sauri da sauri.” 
Sajen Iro ya yi dan tunani kadan sannan ya shiga 
gidan yanar gizo na Matambayi ba ya bata watau 
Google. Ya rubuta “margue effect: welcome passport 
visa”, Ya danna maballi mai alamar lauje da ke jikin 
kwamfutarsa. Lokaci kankani bayanan wasu gidaje 


suka fito rututu da ke kunshe da wadancan kalmomi. 
Ya rika latsa kowanne likau daya bayan dayan yana 
shiga gidajen tare da la'akari da irin tabbacin da 
garkuwan tsaron lafiyar kwamfutarsa ke nuna masa 
a kowanne gida kafin ya leka. 

Duk gidan da ya shiga ya yi shawagi sai ya dubi 
STK ya ce, “wannan ne gidan?” STK sai ya duba ya 
girgiza kai cikin jimami ya ce, “aa ba shi ba ne.” 
Bayan wani lokaci ana zurubtu aka zo wani gida mai 
dogon adireshi. Tun kafin ya shiga, garkuwar tsaron 
kwamfutarsa ya gargade shi cewar gida nan fa ba na 
kwarai ba ne. A haka dai ya kutsa kai da nufin ba 
jimawa zai yi cikinsa ba. Yana shiga STK ya yi arba da 
wannan rubutun da ya fada a baya. Cikin hanzari ya 


yi farat ya ce, “yawwa, shi ne, shi ne wannan gidan da 
nake fada maka!” Sajen Iro ya kwafi adireshin gidan 


155 


Danladi Z. Haruna 


sannan ya saka cikin wani irin kurtun bincike ya 


zubawa kwamfutar ido yana jiran sakamako. Zuwa 
can sakamakon ya bayyana na wasu irin lambobi uku 


— uku a jere. 

Cikin nutsuwa ya yi nazarin lambobin da ya samu 
a sakamakon binciken da ya tura ta naʻurar intanet. 
Lambobin guda uku ne cikin rukuni hudu. Kowanne 


rukuni an bambanta shi da digo (.) wannan shi ake 
kira a turance Intanet Furotokol (Internet Protocol) 


ko kuma aifi (IP) a takaice. Da wadannan lambobi 


ake iya gano ainihin inda adireshin da intanet ya ke. 
Ta yiwu aifi din na'ura ya zama yana dauke da 


gidajen intanet fiye da daya. Shi ake kira a turance 
'Shared IP'. Aifi daya mai dauke da gida daya kuwa, 
ana kiransa 'dedicated IP'. 

Ya rubuta lambobin a dan karamin littafinsa na 


bincike, sannan ya kuma shigar da lambobin wani 
akwati na musamman a wani gidan yanar gizo na 


intanet, ya danna maballi mai alamar lauje. Ya ci 
gaba da jira a tsanake. Tazarar dakika uku zuwa 
hudu wani shafin ya kuma budewa. 

Aifin yana dauke da gidaje ashirin da daya, ya 
rubuta su a littafinsa daya bayan daya. Ya rika shigar 
da kowanne adireshi, duk wanda ya duba sai ya ga ba 
na arziki ba ne. 


A 
(156 


Barayin Zamani 


Ma'ana gidaje ne da ke tallata batsa da sace-sace. 
Ya kwafi dukkan abin da adireshin a littafin. Sannan 
ya rufe shafin binciken na whois. 

Bayan wasu lokuta ya kashe kwamfutar ya dubi 
STK wanda zaune yana ta faman gumi, duk ya yi 
tsamo - tsamo kamar jikakken zakara. Kusan duk 
minti daya sai ya ja dogon numfashi ya yi ajiyar 
zuciya. Rabonsa da jefa wani abin kirki a uwar 
hanjinsa har ya manta. 

Babu shakka ya yi kyawun kai da ya kawo kansa 
wajen hukuma, ashe bayan tahowarsa wasu gungun 
matasa 'yan ta more sun samu labarin abin da aka yi 


a shafinsa na intanet sun hada kai da wasu masu 
zafin kai sun nufi gidansu wai za su zartar masa da 


hukuncin shari'ar musulunci. 

Sajen lro ya zauna a kujera mai fuskantar STK, 
"Wanne layin waya kake amfani da shi?” 

"Ina amfani da lambobi guda biyu, daya kowa da 


kowa ya san ta, ita nake sanyawa a littafaina. Dayar 
kuma na kebe ta domin abokaina na kusa da kuma 


sauran dangi." Ya fada masa lambobin. 


“Yaushe ne ka farga da cewa ka kasa shiga site din 
naka?" 


"Tun shekaranjiya da misalin Karfe biyu, sai na yi 
tsammmanin network ne." 


157 


Danladi Z. Haruna 


Sajen Iro ya yi dogon rubutu a littafi sannan ya ce, 
"Za mu so ka kawo mana kwamfutarka da kuma 


wayoyinka domin ci gaba da bincike." 


STK cikin marairaicewa ya ce, "ni fa ban damu da 
lallai sai an kwato min wanna shafin ba. Zan iya bude 
wani ba da jimawa ba. Burina a taimaka min a gano 
masu wannan aiki, kuma a wanke ni a wajen 
mutanena.” Fuskarsa jawur kamar zai yi kuka. Babu 
shakka bude gidan sadarwa ba shi da wata wahala, 


amma babban abu mai wahala shi ne tattaro 
hankalin mutane waje daya da kuma yadda za su 


yarda su amince da shafin ba tare da wani zargi ba. 
Shekara guda kenan da bude gidansa na sada 

zumunci, yana da magoya baya kusan dubu dari da 

saba'in da tara da doriya, kuma kullum sake samun 


sabbin magoya baya yake. Yanzu kuwa da wacce 
fuska zai kalle su? 


Samanja Ado da ke tsaye yana kallonsu ya daure 
fuska ya ce, “yaro, nan ba wajen kuka ba ne, wajen 


bincike ne. Shi kuma bincike babu ta inda ba ya 
bullowa. Idan kana so a wanke ka tas, to ka bamu 


hadin kai mu yi bincikenmu yadda muke so.” Ya 
karasa maganarsa cikin barazana da zazzare ido 


alamun ba wasa. 


s 
O 


Barayin Zamani 


“Ina kwamfutar taka take?” Sajen Iro ya tambaye 
shi. 


“Tana gida.” 


“Je ka kawo ta yanzun nan.” 

“Yallabai a taimaka min a yi min rakiya, saboda 
ina tsoron kada wasu su afka min bias zargin da suke 
yi min.” Ya fada yana marairaicewa da wata irin 
murya kamar an shake zakara lokacin da yake cara. 

Sajen Iro ya yi nazarin rokon sannan ya sake 
kunna kwamfutar bincike, ya yi shawagi zuwa gidan 


sada zumunci na Soyayya Ta fi Kudi, sai ga hotunan 
batsa birjik da zantukan da kwakwalwa ba za ta 


yarda mai hankali zai iya yin su a bainar jama'a ba. 
Nan take STK ya yi suman zaune, garin irin zagin da 


ake masa. Ashe ko rabi bai jib a na wadanda suka 
aika masa da sako. Babu shakka wannan barauniya 
mai suna Husna ta cuce shi. Anya kuwa mace na da 


karfin halin irin wannan yaudara? Ya tambayi kansa. 
Bai iya gano amsar wannan ba saboda rikicin da 


kwakwalwarsa ta shiga. 


Mutum hudu cikin kaki suka dauki bindigogi 
suka zuwa gidansu STK a motar 'yansanda. 


Ya yin da suka isa unguwar tasu, sai ga matasa 
jingim a kofar gidansu STK suna kabbara suna cewa a 


159 


Danladi Z. Haruna 


fito musu da mai yada batsar nan su yi maganinsa. 
Lokacin da jama'a suka kyalla ido suka hango shi tare 
da yansanda, nan fa suka ce da wa aka hada mu ba 


da kai ba. Sai da aka suka harba barkonon tsohuwa 


sannan suka tarwatsa gungun matasan. 


Nan fa labari ya sake watsuwa cikin gari cewa ga 
STK can 'yansanda sun kama shi. Kafin a yi haka tuni 
labarin ya sake fasali tun daga tushe. Wani dattijo da 
ke tsaye yana kallon abin da ke wakana, ya tambayi 
wani yaro ya ce, “Kai, me Sultan ya yi ne yansanda 
suka kama shi?” yaron ya girgiza kai ya ce, “wallahi ni 
ma ban sani ba, amma na ji ana cewa wai zagin 
mutane yake yi a intanet.” Wani matashi da ke 
gefensu ya yi farat ya ce, “damfara ya yi mana jiya 
kuma ya zazzage mu. Don haka wallahi sai mun 
ladabtar da shi.” Wani kuma shi ma ya tsoma baki ya 
ce, “ai na ji an ce wai ‘yar kwamishinan 'yansanda ya 
yi wa rashin kunya ta sa aka kama shi.” 

Haka aka yi ta Kara labarin gishiri har ya canja 


kama ya koma cewar wai an zo gundanar bincike ne 
gidansu sakamakon wata damfara da ya yi wa wasu 


kuma ta tashi. Masu ba da wannan labarin suka Kara 
da cewar, “Ai da ganin irin yadda yake fantamawa 
akwai magana, ashe da ma da kudin wanki da guga 
yake amfani." 


Barayin Zamani 


Wasu kuma suka ce zagin wani dan siyasa ya yi a 


rubuce - rubucensa. Masu dan karamin adalci ne ke 
cewa bashi ake binsa shi ne aka z0 a dauki wani abu 


nasa a Sayar. 


Su kansu mutanen gida basu san abin da ya faru 


ba sai wai-wai suke ji. Nan fa abu ya dada rincabewa. 
Mahaifiyar STK dattijuwa ta rasa abin da ke yi mata 
dadi. Ya shiga wajenta, ya samu ya yi mata bayani a 
gurguje cewa babu komai. Tsohuwa dai bata yarda 
ba, sai rusa kuka take yi tana cewa kar fa “yansanda 
su tafi su kashe mata dan auta. 

Wani makocinsu mai suna Malam Habibu ya 
fahimci yadda zancen yake, ya shiga bata hakuri 


sannan ya bata tabbacin zai bi su domin ya tabbatar 
babu abin da same shi kuma zai zo mata da sahihin 


labari. Wasu daga abokansa ma suka hau ababen 
hawa domin bin su a baya da nufin samun labara 
ingantacce, sai dai jami'an tsaro sun gargade su 
bayan sun tabbatar musu babu komai. A wannan 
yinin dai, STK tare da 'yansanda ya wuni ana ta 
kaiwa da komowa wajen bincike da warware zare da 


abawa. 


Daga bisani jama'a suka samu tabbacin babu 


komai daga dukkan laifin da ake cewa STK ya aikata. 
Duk da haka bai yarda ya dawo gidansu ba sai da aka 


samu shudewar kwanaki saboda gudun 'yan ta more. 


161 


Danladi Z. Haruna 


Bincike ya kai inda ya kai, inda hukuma 'yansanda 
ta gano masu tuggu a wannan makirci. An yi nasarar 
cafke mutum biyu, dayan kuma mai suna Tasi'u Beza 
ya ari takalmin kare. Shi ake nema ruwa ajallo. 


Beza, shi ne ya kulla wannan makircin da sunan 
Husna ya damfari wayayyen da ake ganin ya fi karfin 
a yi masa yawo da hankali. Tun lokacin da ya 
tabbatar muguwar shukar da ya yi ta fito har ta soma 
ganye, sai ya arce daga garin ya koma wata jihar tare 
da makudan kudaden da ya samu daga magoya 
bayan STK. Duk da maganar ta wuce, kuma tuni 
jama'a suka gane inda gizo ke saka, STK bai samu 
kwarin gwiwar ci gaba da rubuce - rubuce yadda 
yake yi a baya ba. Karsashinsa ya ragu kwarai ta 
yadda shafin nasa ke shafe fiye da mako guda ba tare 
da ya leka ba. Rubutun littafi kuwa, tuni ya canja 
akala zuwa littatafan da suka shafi wa'azi da 
zamantakewa gwargwadon fahimtarsa. 

Duk lokacin da ya tuna irin fatarnakar da ta same 
shi dangane da 'yan dandatsa, ya kan yi kwafa ya ji 


takaici a ransa. Sau da yawa sai ya furta a fili ya ce, 
“Allah wadan Barayin Zamani!” 


A 


Barayin Zamani 


Sha Biyu 
Jaba ga kitse ga wari 

Jaba kuwa bai yi wani yawon duniyar damfarar 
intanet ba, ya samu kwarewarsa daga kwamfutar da 
babansa ya sayo ya girka a gida. Tana amfani 


masarrafin windows 95. Da yake ya taso da gata 
wajen iyayensa duk lokacin da ya dawo daga 
makarantar firamare baya zuwa ko'ina sai ya haye 


kan kwamfuta ya yi ta zurubtu cikinta. Da haka ya 
nakalci lungu da sakonta. Ya san yadda ake kunna 
manhajar kida da waka da manhajar rubutu da ta 
karatu. 

Ana nan har wata rana mahaifinsa ya sa aka hada 
kwamfutar da layin tarho wanda ya ba su damar 


shige da fice a tsakanin kwamfutocin duniya. A 
hankali ya kware da harkar intanet tun kafin ta 


shahara kowa ya sani. Shekararsa ta biyu a 
makarantar sakandire mahaifinsa ya rasu. Wani 
bango da ya jingina da shi ya fadi kenan. Aka raba 
gado, kwamfutar da ya fi kauna mahaifiyarsa ta hana 
a ba shi, aka sayar da ita, dama ita ba a son ranta 
yake wuni a kanta ba kullum. Ta fi so ya mai da 
hankali ga karatu. 


Maimakon Rabi'u Lawal wanda abokansa ke wa 
lakabi da Jaba ga kitse ga wari ya mai da hankali 
wajen karatu kamar yadda mahaifiyarsa ke buri, sai 


163 


Danladi Z. Haruna 


ya buge da yawace — yawace daga wannan waje 
zuwa wancan. A haka ya samu abokai da dama suka 
koya masa dabi'u marasa kyau. Ya koyi shaye - shaye 
da sata da kwace. A kullum burinsa ya samu wani 
abu da zai batar. Ya soma da shiga cikin “yan 
damfara da aka fi sani da “yan wala-wala. 

Wata rana a majalisarsu aka yi bako da wani 
abokinsu ya zo da shi, a hankali suka rika tattaunawa 
da wannan bako inda suka fahimci juna, dukkansu 
suna da masaniya akan kwamfuta. Bakon ya bayyana 
masa sunansa Michael Jiffy, amma da Hausa ana 


kiransa Mika'ilu Kaska. Ana masa kirari da Kaska 
rabi mai jini domin shi ba ya zama inda ba zai amfana 


daga jikin mutum ba. 

"Ka iya cracking?" Kaska ya tambayi Jibril 

“Mene ne kuma haka?" In ji Rabi'u cikin rashin 
fahimta. 


“Wasu hanyoyi ne da ake kudancewa ta amfani da 
kwamfuta. Idan ka samu nasara shi kenan ta 


warware maka." 
"Yaya ake koya? Ina so na iya." 
"Idan kana so zan koya maka." 


"Eh ina so!" Rabi'u ya fada cikin hanzari. 


Barayin Zamani 


“Ba komai, zan koya maka sannu a hankali." 


Da haka dangantakarsu ta kullu sosai, Kaska ya 
koya masa abubuwa da dama tun daga mataki na 
farko wanda ake kira targeting watau yadda ake 


laluben wanda za a afkawa. 


"Ba lallai sai ka san wanda za ka yi wa hacking ba, 
lalube ne cikin duhu. Duk inda ka samu nasarar shiga 
to ruwa ta sha, domin kuwa ba za a rasa abin diba 
ba.” wannan ce hudubar da Kaska yake masa a 
kullum. 

Sannu a hankali tafiya ta mika aka soma koya 
masa yadda sassarkafa manhaja ta amfani da 
masarrafai iri daban — daban. Har ya koyi yadda ake 
dandatsa tun karfi. Dabarar da ya fi kwarancewa ita 


ce dabarar shigar da bayanai mabambanta daga 
ainihin abin da ake so gidan yanar gizon da aka yi wa 


dandatsa ya nuna (SQL injection). Wannan wata 
dabara ce da ake cusa wasu dalamisai cikin kurtun 


ma'adanar bayanai (Database) a gidan intanet. Da 
haka za a iya birkita duk bayanan da gidan ke 


bayarwa zuwa wanda masu dandatsar suka ga dama. 
Masu irin wannan aiki kan tanadi duk wasu irin 


nau'in kayan aiki da masu aikin kwarai ke tanadi. 
Bambancinsu da mutanen kwarai kurum shi ne irin 
manufar da kowanne yake burin cimma a karshen 


aikinsa. 


165 


Danladi Z. Haruna 


Ya samu nasarar shagaltar da mutane da dama ta 
hanyar aika musu rikitattun sakonni da ba su da 


wata manufa in ban da bata lokacin mai bibiyarsa. 
Wannan wayon ana kiransa junk email. Watau 
aikawa mutane sakonni marasa kan gado zuwa email 
dinsu da sunan wata garabasa ko albishirin samun 
aiki ko kuwa a yi musu tayin samun wata 
kasaitacciyar hanyar samun kudi a huce. Daya daga 
cikin wadanda suka rufta irin wannan tarko ya hada 
da Isa Maikudi. 


fa 


Barayin Zamani 


Sha Uku 


Mai rabon shan duka... 
Isa Maikudi bai jima da samun aiki a kamfanin 
hada - hadar kasuwancin hannun jari mai suna Khairi 


Security & Exchange ba. Yana da kwarewa ta fuskar 
ilimin tattalin arziki inda ya fita da kyakkyawan 


sakamako. 


Ya sha wahala Kkwarai da gaske kafin ya samu 
wannan aikin na wucin gadin. Ya raba takardunsa a 
wurare da dama na zahiri da na intanet, ya je 
wuraren intabiyu barkatai. 

Akwai wuraren da aka sha yi masa alkawarin aiki 
kamar gaske, idan tafiya tayi nisa sai lamarin ya 
tabbata yaudara ce tsabage. Wannan aikin da ya 
samu na wucin gadi ne, ba za a tabbatar da shi ba sai 
ya shafe shekaru biyu. Ba albashi ake biyansa ba, 


kamasho ake ba shi. Wata matsalar game da aikin 
hannun jari shi ne kasuwancinsa ya gamu da 


gagarumar ci baya a yankin arewacin Nijeriya. 
Musamman yadda kasuwar ta ba wa masananta 
ruwa inda hannun jarin ya rika zubewa kasa, sai ya 
zamana sana'ar babu karsashi, mutane da yawa sun 


dawo daga rakiyar kasuwancin hannun jari. Bayan 


wannan kuma ga aikin da ake jibga masa kamar dan 


167 


Danladi Z. Haruna 


fursuna, har ila yau ga rashin tashi akan lokaci duk 
da sunan jarraba kwazonsa. 


Ya kasance a kullum yana laluben wata kafar da 


zai makale domin samun abin yau da kullum. Ya ci 
gaba da tura takardun neman aiki duk inda ya samu 
dama; ta akwatin gidan waya, ta intanet da kuma ta 


E-mail. 

Wata rana ya kasance ba shi da tarin ayyuka da 
yawa, ya riga ya kammala shigar da dukkan 
abubuwan da ya kamata a wannan ranar. Don haka 
ya samu zarafin lekawa jakar sakonninsa. Sannu a 
hankali ya shiga karanta wasikun da aka turo masa. 
Mafi yawanci labarun cinikin zamani ne da 
kasuwanci da wasu abubuwan tallace - tallace. 

Wasikar da ta ja hankalinsa ita ce wadda ta fito 
daga kungiyar kasuwanci ta duniyar karkashin 
majalisar dinkin duniya (World Trade Organisation). 
Ya karanta kamar sau hudu zuwa biyar. Babu 
sunansa a jiki, amma ana bayyana masa cewa 
takardun da ya mika na neman aiki an duba su, kuma 


an ga ya cancanta. Aka nemi ya sake tura takardun 
da hoto guda daya ta wani E-mail da aka bayar a ciki 


sakon. 


Duk da bai iya tuna lokacin da ya aika da takardar 
nema aiki ga wannan cibiyar ba, amma ya fahimci 


4 
O 


Barayin Zamani 


lallai ya taba aika musu ta email kamar yadda aka 
fada a sakon. Cikin azama da zumudi ya aikata abin 
da aka umarce shi. Ya hada har da takardar daukar 
aikin wucin gadin da aka yi masa. 

Cibiyar Kasuwanci ta Duniya ita ce hukumar da 
aka dorawa alhakin dubawa da inganta hanyoyin 
kasuwanci a duniya. Tana da shalkwata a birnin 
Geneva dake Kasar Siwiziland. A halin yanzu kasashe 


159 na duniya suna cikinta kuma tana da ma'aikata 
kusan 1000 wadanda ake biyan kowannesu fiye da 


dala dubu goma duk wata. A kudin Nijeriya kuwa 
albashin kowanne ma'aikaci ya kai naira miliyan uku 


da rabi. 

Isa ya ja wani dogon numfashi, ya lumshe idanu 
ya yin da tunaninsa ya yi awon gaba da shi zuwa 
duniyar hasashe. Tabbas idan ya samu aiki a wannan 
ma'aikata, to kuwa kakarsa ta gama yanke saka. Ya 
rika tunanin irin budin da zai rika samu gami da 
kadarorin da zai mallaka albarkacin aikinsa. 


Cikin yanayin barci da ido bude ya shiga tunani. 
Ya ganshi gaban wani dankareren gida mai cike da 
kayan alatu da fulawoyi ga wasu manyan motoci 
masu tsadar gaske; ta matarsa daban ta “yarsa tilo 


daban. Ga kuma wasu motocin hawa na yau da 


kullum guda bakwai watau kullum daya kenan. 
Tunaninsa ya karkatar da shi inda matarsa take, 


169 


Danladi Z. Haruna 


wata kyakkyawar gaske, gashinta baki sidik ya 
kwanto gadan bayanta laya — laya. Ya gan shi tsaye 
kusa da ita suna kallon juna suna murmushi. Ta rike 


masa jaka, sannan suka taka kafada da kafada, ta 
rako shi har daidai inda motarsa shudiya mai 


walkiya ke tsaye tana diri. 
Direba cikin kayan sarki na kwararrun matuka 
mota (Chauffeur) ya sheko da gudu ya bude masa 


kofa ya yin da ya bushe ya sara kamar soja. Ya amsa 
gaisuwar a gajarce sannan ya sumbaci 'yarsa da ke 


biye da su. Ya yi wa matarsa lallausan murmushi, 
suka rika kallon juna suna murmushin adabo. Bayan 


kamar minti biyu ya shiga cikin motar. Cikin nutsuwa 
direba ya tuka suka tafi, matarsa da 'yarsa na tsaye 
suna daga masa hannu shi ma yana daga musu hannu 


har suka nisan da ba sa hangen juna. 

Tunaninsa ya katse sakamakon karar shigowar 
sabon sako zuwa jakar sakonninsa na intanet. Ya 
duba, wani sakon ne daga Cibiyar Kasuwanci. Cikin 


hanzari ya shiga karantawa. 


“Muna shaida maka cewar mun samu sakonka, 
kuma nan ba da jimawa ba za mu tuntube ka." 

Ya yi ajiyar zuciya, da alama mafarkinsa ya kusa 
tabbata. Da zarar ya soma aiki da su to kuwa duk 


wani matsi ya kau gare shi. Koda an bar shi anan 


Barayin Zamani 


kasar ya tabbata zai rika fita kasashen waje akai- akai 
domin halartar taron karo ilimi da wasu bukatu. 


Watakila ya soma da kasa mai tsarki ya sauke farali, 
ya gaisa da Sarki a matsayin wakilin hukumar ciniki 


ta duniya, da ya kai masa ziyarar girmamawa. 
Sannan ya samu zarafi ya ci abinci da ministoci ya 
tattauna da malamai, ya yi ta inganta duniyarsa da 
lahirarsa. 


Ya yi gwauron numfashi, “Allah dai ya kai damo ga 


harawa, matar da zan aura sai na zaba na darje. 
Tunda na fahimci dalilin da yasa Fatima ke 


wulakanta ni saboda ba ni da abin duniya ne. To ga 
duniyar nan ta zo har gabana. Zan yi watsi da ita na 
nemo wata. Bari zan yi sai na je Saudiya sannan na 


zabo daga irin jinin kuraishawa idan akwai su.' Duk 
wannan tunani yana yin sa ne ya yin da yake kan 


hanyarsa ta komawa gida daga wajen aiki. 

Washegari daga shigarsa ofis ya soma da duba 
jakar sakonninsa, abin da yake jira ya zo. Wani sakon 
ne daga Cibiyar Kasuwancin Duniya. Ya karanta cikin 
rawar jiki. 

“Barka da war haka. Mun samu sakon ka da duk 


takardunka, mun ga cewa yanzu kana aikin wucin 
gadi da wani karamin kamfanin hada—hadar hannun 


Jari. 


171 


Danladi Z. Haruna 


Muna shaida maka cewa ba ma daukar mutumin 
da ke aiki kowanne iri Rarkashin kowacce ma'aikata 


saboda wasu dalilai. Saboda haka muna bukatar ka 
ajiye aikinka cikin wannan watan sannan ka ba mu 


shaidar hakan a rubuce. Daga bisani idan mun 
tabbatar za mu gayyace ka ganawa ta musamman." 


Sa hannun wani, John Ameruwa Damsak. 


Ya karanta ya sake karantawa, indai haka suke 
bukata kawai, ai ta kwana gidan sauki. Ya duba 
kalanda sha hudu ga wata, kenan wa'adin samun 
kamashonsa na sati biyun farkon wata ya yi. Ko 


yanzu ya ajiye aikin yana da ladar wani abu, ba 
kamar dan albashi ba wanda idan ya ajiye aiki kafin 


wata ya raba biyu ba shi da albashin wannan watan. 
Kafin lokacin tashi ya yi tuni ya tsara takardar 
barin aiki, a ciki ya shirga karyar wai karatu zai ci 
gaba a jami'ar birnin tarayya. To amma an yi akasi, 
domin daraktan da zai karbi takardar ba ya nan, ya 


tafi halartar wani taro a Legas. Duk da haka bai jira 
ya dawo ba sai ya dauki hoton wannan takardar da 


ya rubuta ya aikawa da Cibiyar Kasuwanci. Babu 
jimawa kuwa suka dawo da amsa. 

"Mun samu takardunka kuma mun gamsu da 
bayanan da ke ciki. Muna gayyatarka ganawa ta 


À 


Barayin Zamani 


musamman a gobe a babban ofishinmu dake Onitsha 
da misalin karfe takwas na safe." 


Lokaci ya kure, ga babu jirgin tafiya zuwa 
Fatakwal a wannan lokaci, ya kira lambobin dake 
makale jikin sakonnin. Aka amsa a daya daga ciki, 
suka yi magana sosai, ya ce a yi masa alfarma ba zai 
samu zuwa gobe ba sai jibi. Jami'in cibiyar da ya kira 
kansa Mister Maxwell Laxerm ya ce babu komai suna 
sauraronsa zuwa jibin. 


Washegari ya kintsa ya tafi zuwa ofishin cibiyar 


kasuwanci da jam'iyyun gama kai. Da yake yana da 
masaniyar cewar wannan cibiyar na hulda da cibiyar 
kasuwanci ta duniya watau ma'ikatar da za a dauke 


shi sabon aiki. 

Kai tsaye ya wuce wurin abokinsa Muhammadu 
Inuwa wanda yake a sashen kula da sarrafa 
kwamfuta a ma'aikatar. Yana Zaune kan kujerarsa ta 
ofis sanye manyan kayan bahaushe, watau shakwara 
da jamfa da wando na farar shadda mai daukar ido. 
Bayan sun gaisa ya yi masa bayanin abin da ke tafe 
da shi, ya nuna masa takardun musayen wasikun da 
suka yi. 

Muhammad Inuwa ya yi gwauron numfashi 
sannan ya sake kallon Isa Maikudi ya ce, “Idan na 
fahimce ka, kana son zuwa Fatakwal a gobe domin 
halartar intabiyu a ofishin World Trade Organization, 


173 


Danladi Z. Haruna 


kana neman sanin ofishinsu na can kenan ko kuwa 
me kake so?" 

Isa ya gyada kai ya ce, “haka nake nufi, idan na 
samu adireshinsu zai fi sauki da naje haka da ka." 


Muhammadu Inuwa ya jujjuya takardun yana 
nazarinsu. Ya dubi Isa ya ce, “abu na farko dai, iyakar 
sani na WTO ba ta da wani ofis a Fatakwal, karewa 


ma ofishinsu daya ne taka fadin kasar nan. Suna 
gudanar da ayyukansu ta karkashin irin wadannan 
cibiyoyin namu da sauran hukumomin majalisar 


dinkin duniya." 


Maganar ta z0 wa Isa cikin bazata da mamaki. Ya 
sake duba takardun sakonnin da aka yo masa, "Duba 
fa ka ga adireshin nasu." 

Muhammad Inuwa ya sake duba takardar da aka 
rattaba adireshin Hukumar Kasuwanci ta Duniya 
watau No. 86, Marim Highway Onitsha. 


Ya sake duba adireshin E-mail din da ake turo 
sakonnin shi ne: 


wto-recruit@justice.com 


Ya yi ajiyar zuciya ya dubi Isa Maikudi ya ce, "A 
gaskiya ba na tsammanin wannan takardar daga 
WTO take." 


Barayin Zamani 


"Ban gane ba, me kake nufi?" Isa Maikudi ya fada 
yana yatsina. 


“Da wahala ka gane, amma bari na yi kokarin 


fahimtar da kai. Na farko dai WTO ba ta daukar 
mutane kai tsaye tilas sai ofishinsu na Kasa ya tura 
bukatar daukar ma'aikata ga babban ofishinsu da ke 


Siwizilan. Idan an amince musu, sai su shigar da 
tallan neman ma'aikata a website din su. Idan an 
samu masu sha'awar aikin, wadanda suka cancanta 


za a kira su ofishinsu. Ofishinsu kada'i da na sani a a 
fadin kasar nan shi ne wanda ke cikin ma'aikatar 


ciniki da kasuwanci ta kasa da ke birnin Tarayya. 


Wanna magana da nake fada maka it ace gaskiya. Na 
san haka ba wai domin ina aiki a wannan wurin da ke 


da alaka da su ba. Ni ma na taba neman aiki da su har 
ma na je aptitude test amma ban samu ba saboda 


yawan mutanen da suka je wurin. Gurbin mutum 
daya aka tallata amma wadanda suka je jarrabawar 


sun haura mutum dari takwas. 


Kodayake shi aiki nufin Allah ne, ba wai yawan 


masu son gurbin ne abin dubawa ba, amma ina so ka 
lura da wannan E-mail din da ake aiko maka sakonni 


da shi. Idan ka lura wannan yana karkashin wani 
website ne ban a WTO ba. Ka ga wannan E-mail din 


yana karkashin wani gida wai shi justice.com Da 
wuya babbar kungiyar duniya kamar WTO ta zama 


175 


Danladi Z. Haruna 


ba ta da mallakin E-mail na kanta sai ta rakaba da 
wani gida saboda rashin 'yanci. 

Misali, kai ne ka kama haya a wani babban gida, 
ka biya kudin hayar da ya ninka kudin gidan baki 


dayansa na misalin shekaru goma. Amma kuma 
kullum sai maigidan da ya ba ka haya ya leko muku 


daki yana kallon abin da kuke yi. Kana ga za ka 


lamunce wairin wannan cin kashin?" 


Muhammad Inuwa na ta bayani amma shi Isa 
Maikudi ji yake kamar ya mike tsaye ya gaura masa 


mari. Duk da haka ya basar kamar bai ji zafin komai 
ba. Ya bude baki zai yi magana Muhammad Inuwa ya 


riga shi. 
"Da za ka yarda, da na ba ka wata shawara." 


"Wacce shawara ce?" Isa ya fada, a zuciyarsa ya 
kudurce ba zai yarda da shawarar ba. 


"Ka leka ofishin 'yansanda domin gudanar da 
bincike. Ina sansanon wannan takarda ba ta Kwarai 
ba ce, ta yiwu Barayin Zamani na Intanet ne ke maka 
yawo da hankali." 

“Barayin Zamani? Intanet? Yawo da hankali? Ban 


fahimce ka ba!" Amma a karkashin zuciyarsa ya ji 
wani irin daci mara fasali na gangarowa zuwa 


bakinsa. Ya yi kaki ya tofar. 


A 
(176 


Barayin Zamani 


Muhammadu Inuwa ya ci gaba da bayaninsa cikin 
nutsuwa, “barayin zamani na Intanet su ne ke 
amfani da hanyoyin zamani, mafi akasari siddabarun 


kwamfuta wajen cutar mutane ko sace musu dukiya. 
Hatta bankuna da manyan kamfoni da hukumomin 
gwamnati basu tsira daga sharrinsu ba." 

Isa ya sake kallon Muhammadu Inuwa yana 
bayani, da alama ya soma kaduwa, ya tuna labarin da 


yaji a rediyo na abin da ya faru ga Sultan Tajuddeen 
Kabir (STK) wanda aka yi ta yayatawa a kafafen yada 


labarai domin a wanke shi. Ya ji wani kakkauran 


gumi na feso masa. Tunaninsa ya katse ya yin da 
muryar Muhammadu Inuwa ta ci gaba da kuwwa a 
kunnuwansa. 


"Akwai dabarar da ake gane sakon E-mail na 
gaske ne konajabu.” 


“Yaya ake ganewa?"” Inji Isah. 

Muhammadu Inuwa ya ci gaba da magana cikin 
nutsuwa, ya ce, “idan aka turo maka kowanne irin 
sako, ya kamata ka soma duba wanda ya turo maka 
da kuma yadda sakon ya zo. Wannan shi ake kira 
Email tracing. Koda yake ni ba masanin kwamfuta ba 


ne sosai, amma duk sakon da aka turo min mai 
muhimmaci na kan soma tracing din sa kafin na kai 


ga aiki da shi. Haka aka koya min." 


177 


Danladi Z. Haruna 


“Yaya ake yin tracing din?" Isa ya fada muryarsa a 
dakushe kamar mai rada. 


“Akan gane tushen sakon E-mail ta hanyar duba 
sitamfin da ya zo da shi. Idan misali na tura maka 
sakon E-mail, kafin ya taho ga adireshinka sai ya bi ta 
wasu wurare tukunna. Kamar dai yadda idan ka aika 
wasika ta gidan waya zuwa wani wajen, kafin ta isa 


inda ka aika ta sai ta je wurare da dama. To haka E- 
mail ma yana sauka a wurare na musamman da ake 


kira E-mail servers. Duk inda ya sauka kuwa za a yi 
masa sitamfi na shaidar cewar ya iso wajen da 


misalign karfe kaza. 


Bambancin da ke tsakanin masaukan wasika ta 


zahiri da ta email shi ne sauri. Sakon email na iya isa 
masaukinsa a yi masa sitamfi kuma ya isa inda ake 
bukatarsa cikin yan dakiku da bai wuce minti daya 


ba. Wasikun zahiri kuwa suna daukar kwanaki kafin 
su je masaukansu ko inda aka aika da su. 

Ya yin da sakon email ya iso gare ka, daga 
samansa akwai bayanan duk masauka da ya je kafin 


ya iso gunka. Wannan shi ake kira E-mail header. Da 
taimakon wannan E-mail header din ake gano ainihin 


wanda ya turo shi. 


Isa ya yi gwauron numfashi, ya ji jikinsa ya yi 
wani irin sanyi kamar an zuba masa Kkankara da 


` 
O 


Barayin Zamani 


sassafe a lokacin jaura. Ya soma gaskata maganar 
Muhammad Inuwa wanda bai saba yi masa wasa ba, 
ballantana yanzu da ya zo da wannan babbar 


maganar. 


“Yanzu yaya za a yi min tracing wannan E-mail 
din?" 


“Wannan mai sauki ne idan za ka iya bude min E- 
mail din naka a wannan kwamfutar." Ya nuna masa 
wata kwamfuta da ke kan teburinsa. Minti biyar ya 
dauke shi kafin ya bude imel din. 


Muhammadu Inuwa bude sakon da aka aiko daga 
cibiyar ciniki ta duniya, sannan ya latsa wani maballi 
daga saman sakon, wani rubutu kamar haka ya fito: 


Received: from  outmail4.bc.edu (136.167.2.48) by  BERANKLINO4. bc.edu 


(192.168. 1. 34) with Microsoft SMTP Server id 14.2.347.0, Sat, 25 Aug 2012 13:52:28 


40100 
Received: from 


oi. Outreach. nercomp. org (oi. Outreach. nercomp. org) (192. 254. 118. 91) by krait. bc. edu 


(8.14.5/8. 14.5) with SMTP id s09E9@ix012162 for swto-recruit@justice .com?,Sat,25 
Aug 2012 09:52:27 40100 DKIM-Signature: v=1; a-rsa-shal,  c-relaxed, 


d-outreach .nercomp. org, 


hzto:subject:mime-version:from:content-type:content-transfer-encoding, 
s-smtpapi, bh-DvaYBAwmkNJzfT2Ef9kY09h415E-, 

b-KgOJHzVV4X8KksSDVc 
0odRBz3RwI70T1LxX1msR92Z1ilwpcUzGxMA/2Xu74RhzSraWJsjVipE2yuO1TiM 
IjawwxRgxTTYxMID3kV10182k/e/GtiYwbtc9VB#43D7u511YJRIIy/IKSEPkur 


Cnk1SGEalesHGuZTTe2yLSb3s-Return-Path:  bouncest836485-6dca-bc. person-«wto- 
recruit@justice.com? X-SpamCatcher-Score: 1 (Xd by fe3.dc.edu (CommuniGate Pro 


SMTP 4.1.8) with ESMTP-TLS id 612587219 for wto-recruit@justice.com Sat, 25 Aug 
2012 11:48:10 #0100 


179 


Danladi Z. Haruna 


Message-ID: «4129F3CA.2020509@dc. edu? 

Date: Sat, 25 Aug 2012 11:40:36 #0100 

From: WTO Recruit swto-recruit@justice. com> 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows, U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.0.1) 


Gecko/20020823 Netscape/7.0 X-Accept-Language: en-us, en MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 32bit 


Isa bai iya fahimtar komai daga wannan dogon 
hargitsttsen rubutun ba. Muhammadu Inuwa ya dube 
shi ya ce, “wannan shi ne sitamfin sakon. Ana 


karanta shi daga kasa zuwa sama. ldan muna bukatar 
gano inda aka aiko da shi sai mun yi amfani da wata 


manhajar kwamfuta mai suna E-mail analyzer. Bari 


mu shigar da sitamfin mu gani." Ya kwafi dukkan 
rubutun ya zuba a wani gurbi cikin wannan 
manhajar ta email-analyzer, zuwa wani lokaci sai 
wani rubutu ya bayyana kamar haka: 


The source IP address is 197.210.248.81 
Geo-Location Information: 

Country Nigeria 

State/Region Onitsha 

City 

Latitude 

Longitude 8 

Area Code 


Cikin nutsuwa Muhammadu Inuwa ya fitar da 


rubutun sakamakon a takarda guda biyu, ya rike 
daya ya mikawa Isa daya, wanda tuni idanunsa sun 


Barayin Zamani 


raina fata. Ya soma magana da shi cikin nutsuwa 
yadda ya saba. 

“Layi na farko na nuna maka IP address ne, shi zai 
nuna wadanda suka bada sabis din intanet da kuma 
inda aka yi aiki da kwamfutar mai intanet din. Geo - 
Local Information kuwa, yana nuna mana daga kasa 
da jihar da sakon ya taho." Ya yi gwauron numfashi 
ya dubi Isa Maikudi, yanzu ya hada gumi kashirban. 

“A yadda suka nuna maka cewa sun aiko wannan 
sako ne daga Kasar Swizilan, wanda ba haka ba ne. 
Sun shaida maka cewa suna da ofis a Onitsha, 


wannan haka ne amma ba yadda kake tsammani ba. 
Wannan na nufin masu aiko da sakon daga Onitsha 


suke ba daga Siwizilan ba. Zan so ka ba ni lambar 
tasu na kira su domin tabbatar da inda suke a 


Onitsha din." Ya ba shi lambar da ya kirawo su jiya 


suka yi magana. Bugun farko aka dauka. 
"Hello." 


"Hello don Allah ina magana da Mr. Maxwell na 
WTO?" 


"E ni ne, kana bukatar taimako ne ko neman karin 
bayani?" 


“Eh ina so naji lokacin da za ku yi intabiyun 


daukar ma'aikata. Zan iya zuwa ni ma?” 


181 


Danladi Z. Haruna 


“Afuwan, ba za mu iya yi maka intabiyu ba, in dai 
ba mun tura maka da sakon gayyata ba. Sai dai za mu 
iya maka taimako daya.” 

“Wanne irin taimako kenan za a yi min?” 

“Za ka aiko da takardunka tare da kudin 
tantancewa sannan mu sa ranar da za ka zo.” Mai 
suna Maxwell ya fada daga can bangaren. Isa yana 


saurarensu da yake ya sa lasifika a waje ana ji. 


Muhammadu Inuwa ya ce da shi, “ina fata ka san da 
wanda kake magana ko?” 


“Da wa nake magana?” 
"Kana magana da Muhammad Inuwa daga cibiyar 
kasuwanci da jam'iyyun gama kai, jihar Kano. 


Asirinku ya tonu, domin mun samu labarin irin 
yaudarar da kuka shirya da sunan WTO wai za ku 


dauki mutane aiki. To ka sani za mu kai maganar 


gaban jami'an tsaro." 


"Yallabai ni ban san maganar da kake yi ba, kada 
ka sake kira na." Aka kashe wayar. Daga nan suka yi 
ta jarraba kiran wayar amma tuni an kashe. 

Isa ya yi ajiyar zuciya ya shaki iska, kafin ya bude 
baki Muhammadu Inuwa ya ci gaba, “a zatona dayan 
abu biyu zai faru; ko dai ka je ka tarar babu wurin ma 


kwata — kwata, ka ga ka wahala a banza kenan. Ko 


À 


Barayin Zamani 


kuma idan ka je ka samu wajen su yi maka kwace. 
Watakila ma su hallaka ka tunda ba imani ke gare su 


ba." 

Isa ya gyada kai cikin nadamar sawarwarar 
aikinsa da ya kusa ya yi, kafin ya Kare tunani sai ga 
sabon sako ya shigo email dinsa daga WTO. 

“Yawwa ga sabon sako nan sun turo min yanzun 


nan." Cikin fafarniya suka bude sakon yana cewa, 
“Malam Maikudi muna bakin cikin shaida maka cewa 


a yau za mu rufe wannan intabiyun. Sai dai za mu iya 
yi maka taka tambayar ta E-mail. Idan kana son haka 


za ka turo kudin kayan aiki naira dubu dari biyu. 
Tabbaci ne ga duk wanda ya biya kudin nan zai samu 


nasarar samun aiki a wurinmu." 

Tun kafin ya kai karshen takardar ya some zage- 
zage. Yanzu ya fahimci inda al'amura suka dosa. 
"Amma Allah ya tsinewa Barayin Zamani." Ya fada 
cikin kumfar baki. 

"Ba tsine musu za ka yi ba, cewa za ka yi Allah ya 
shirye su. Mu kuma Allah ya shiga tsakaninmu da su. 
Ya kare mana aikinmu." 

Isa ya yi shiru yana tunanin irin jifan gafiyar 
baidun da ya kusan yi, kenan yanzu mafarkinsa ya 
tashi a tutar babu. Fatansa da addu'arsa kada 


183 


Danladi Z. Haruna 


daraktan nan ya dawo yau, hakan zai sa ya yi sauri ya 
cire takardarsa asiri rufe. 


KK KAKAK KK KAKAK KK KAKAK 


Jaba bai samu nasarar damfarar Isa Maikudi 
kamar yadda ya tsara ba. Duk da kasancewar ba shi 
kadai aka tura wa sakon samun aikin ba, amma shi 
ne na farko da ya amsa har da aiko da takardunsa. 
Suka ci gaba da lalube cikin duhu wanda da dama 
yake karewa kan mai tsautsayi. 

Duk da haka jaba yana alfahari da kwarewarsa 
domin kuwa a irin dabarun nasa ya samu nasarar 
batawa jama'a da dama lokaci, wasu ma sun yi asarar 
kudadensu ta hanyar wayo da yaudara irin nasa. Ya 


kan ji dadi idan ya tuna wani sako da ya taba samu 
daga email din wani bakanike mai suna Gambo 


Bakanike. 


Barayin Zamani 


Sha Hudu 

Idan Da Rabon Kura A Takobi... 

An fi sanin Malam Gambo da lakabin Dattijon 
Zamani, domin kuwa bai yarda duk wani abin ci 
gaban zamani ya wuce shi ba. Duk lokacin da aka zo 
da wani sabon abu, ba ya yarda ya zama dan kallo, da 
shi ake shiga kace- kace a aiwatar da shi. Don haka 
ma bai yarda cigaban intanet ya wuce da shi ba. 
Wayarsa 'yar zamani mai dauke da abubuwan shiga 
duniya a fito lafiya wadda kamfanin Samsung suka 


jima suna yayata cewar babu kamar ta, an ce ma ita 
wayar tana iya fahimtar irin yanayin da mutum yake 


ciki walau na farin ciki ko akasin haka. Kuma tana 
fahimtar mamallakinta a yanayin da yake ciki na jin 


yunwa ko koshi ballanatana nishadi da annashuwa. 
Cikin mutane dari masu mallakin wayar Samsung, 
da wuya ka samu guda uku da suka taba mallakar 


irin wannan waya ta Malam Gambo Bakanike. 
Saboda wayar ma ake masa kirari da Mijin Hajiya 
mai bin ka zaizai kamar rakumi da akala. A cewarsa, 
duk lokacin da yake bukatar zuwa wani wuri ko da 
bai taba zuwa wurin ba, wayar kurum zai fadawa ta 
nuna masa hanyoyin da zai bi tun daga gidansa har 
zuwa inda yake son zuwa komai nisa. 


Kasancewarsa Kwararren bakaniken Vespa, ya 
nakalci ciki da wajen babur ta yadda ko da karar sa 


185 


Danladi Z. Haruna 


ya ji zai iya fahimtar irin tasgaron da yake da shi. 
Akan wannan ake masa kirari da likitan inji mai 
ganin kolkoli. Kasancewar ya zama gangaran a 
harkar kanikanci, sai ya zamana ba ya aikin da kansa, 
sai dai a shimfida tabarma ya zaune tare da fadawa 
ana ta molanka, fadi banza fadi wofi. A majalisar tasa 
babu irin zancen da baza ka ji ba. Sai dai duk zancen 
da mutum ya kawo, muddin bai yi daidai da ra'ayin 
madugun majalisa, Malam Gambo ba, nan take zai sa 


kafa ya yi fatali da shi koda kuwa hujjojin da ya 
dogara da su ba su kai ingancin na mai bayar da 


labarin ba. 


Babban abin da Malam Gambo ke takama da shi, 
shi ne gidan matambayi ba ya bata na google, a 
cewar sa google ya zama sha kundum na dukkan 
hanyoyin bincike a duniyar intanet. “Don haka duk 
abin da babu shi a google, to ka kaddara babu 
wannan abin a duniya.” Haka yake yawan nanatawa 
abokan hirarsa a duk lokacin da aka taso da wani 
labarin da bai shiga yanar gizo ba. 

Daga cikin irin labaran da aka tafka muhawara 
akansu cikin wannan majalisa ta Malam Gambo ya 
hada da wani zance da wani ya kawo cewar wai an 
samu cigaban zamani, yanzu akwai dabarar da ake yi 
da tsohon fulogi a mayar da shi zuwa farantin zukar 
hasken rana ya mayar da shi lantarki. 


A 
(186 


Barayin Zamani 


Malam Gambo ya girgiza kai cikin tsananin rashin 
yarda ya ce, “haba Danlami, ta yaya kake tsammanin 
zan yarda da wannan zance naka a matsayina na 
kwararren injiniya? Ni dai na ji ka da kunne daya na 


toshe dayan.” Danlami da ke bayar da wannan 
labarin ya muskuta domin ya zauna sosai ya kalli 
sauran abokan muhawara, domin baya son hada ido 
da Malam Gambo ya ce, “to ni dai ba na kwaina sai da 


zakara, ba na kiran mai alewa sai ina da kwabo. Duk 
abin da nake fada ba haka siddan nake fada ba 


saboda jin iska na ratsa nib a. A duniyar intanet na 
gani, kuma gogul ne da kansa ya fada.” 

Malam ya tuntsure da dariya har da kekkewa 
sannan ya ce, “Danlami mijin Shatu mai abin 
mamaki. Kana da kamar ba wa yaro riga amma ta 


wuyansa kake kallo. Kai ka sani, indai zancen gogul 
ne, duk wajen nan babu alfahari, kuma babu inke, ni 
ne jagaba wajen zuruftu a cikinsa, saboda ko yau din 
nan na shiga bincike cikinsa ya kai sau dubu, amma 


ban ga inda aka yi wannan magana ba.” Danlami ya 


kufula, ya yi kamar ya ce wani abu sai kuma ya fasa. 
Ya yi zaune jibir kamar tsohuwar mujiyar da bata da 


lafiya. Ya rika huci yana ajiyar zuciya kamar macijin 
da aka yankewa wutsiya. 


Wani daga abokan hirar mai suna Tasiu ya 
fahimci dacin ran da Malam Gambo ya cunkusawa 


187 


Danladi Z. Haruna 


Danlami. Ya riga ya san halin mutumin wajen kafiya 
da rashin karbar ra'ayi ko gyara. Don haka ya yi wuf 
ya ce, “yanzu dai ga maciji ai babu zancen nuna ja. 
Tunda kowannenku na takama da fasahar zamani 


kuma duk kun mallaki manyan wayoyi, ai kurum kai 
Danlami ka nuna mana inda ka samo maganar nan 


cikin gogul. Kai kuma Malam Gambo sai ka jarraba da 
irin taka fasahar domin na tabbata kai za ka fi kowa 
cin ribar wannan cigaban da aka samu tunda kai ke 


da tarin tsofaffin fulogai marasa amfani.” A Kka'idar 
kawo gyara rumfar Malam Gambo lambawan, sai 
mutum ya sake sabon fulogi a jefar da tsohon. Don 
haka wajen ba ya rabo da bolar tsofaffin fulogai. 
Cikin fushi da rawar jiki Danlami ya zaro wayarsa 
kirar Tecno ya lalubo wani sako da aka tura masa ta 


email ya nunawa abokan hira yana cewa, “ku karanta 
da kyau ku ga irin sakon da aka aiko mini jiya da 


dare. Ni ba na so ko yaya a rika mayar da mutum 
makaryaci ko wanda bai san inda aka kwana aka 


hantse a duniya ba.” 


Abokan hira har da Malam Gambo suka karbi 
wayar suka karanta sakon kamar haka; 


Binciken da Majalisar Dinkin Duniya ta yi, an 
tabbatar da cewa ana iya amfani da kwallin da ke 
cikin fulogi domin harhada farantin samar da lantarki 


daga hasken rana. A yanzu haka wannan al'amari ya 


Q 
O 


Barayin Zamani 


yi nisa har ma wasu da dama sun soma cin moriyar 
wannan fasaha. 

Don haka muke nema daga gare ka, idan kana da 
tsofaffin fulogai ka aiko mana da bayaninsu, za mu zo 
har inda kake mu saya. Za ka iya aiko mana dukkan 


bayanai da wannan email din, flugtosolar@gmail.com 


Wannan kasuwanci ne mai matukar riba da kuma 
samarwa matasanmu aiki. 


Sai mun ji daga gare ka. 


Tasiu ya ce, “to ai ni a ganina wannan sakon ma 
ya fi dacewa da Malam Gambo, domin shi ne ko buhu 
dubu na tsohon fulogi ake nema za a samu a wajensa 


, 


nan take.” Gaba daya kallo ya koma kan Malam 
Gambo wanda yake ta sake nanata karatun sakon 


yana jan habarsa yana yake. Abu biyu ne a karkashin 
zuciyarsa. Na farko dai kunyar Danlami yake ji da ya 
karyata shi, sannan yaa tunanin yadda zai ci moriyar 
wannan kasuwanci fiye da kowa, domin shi ne mai 
kayan da ake bukata. 


Wata zuciyar ta karfafe shi da cewar, ‘durkusawa 
wada bai taba zama gajiyawa ba. Ala ba da hakuri 


kuma ai ba ta rage dukiya.’ Ya dubi Danlami ya ce, 
“na yi tsammanin ba'a kake min kamar yadda 


189 


Danladi Z. Haruna 


abokinka Hamza yake yi min. Amman a yarda tabbas 
zancenka babu inkari a ciki. Ka yafe min.” Ya dafa 
kafadarsa da nufin rarrashi da ban hakuri. Jama'ar da 


ke wajen gaba daya suka cika da mamaki, domin ba 
su taba ganin Malam Gambo ya janye musu cikin 


hanzari har kuma ya bayar da hakuri kamar haka ba. 
Danlami na ajiyar zuciya ya ce, “babu komai don 
wannan, da ma bincike ai babu ta inda ba ya 
kamawa.” Ya tashi ya yi tafiyarsa. 

A wanna ranar Malam Gambo ya wuni yana sake 
- saken yadda zai ci moriyar wannan sabuwar fasaha 


tun kafin jama'a su farga. Ya kiyasta cewar a wajensa 
kadai ana iya samun tsofaffin fulogai kamar guda 


dari ko fiye da haka. Cikin kowanne buhu kuwa, ana 
iya samun fulogi dubu uku. Ya sake lissafin dubu uku 


sau dari ya kama dubu dari uku kenan. 


‘Idan sun sayi kowanne daya akan naira goma - 
goma nawa kenan zan samu?” Ya zaro wayarsa mai 


abin mamaki ya yi lissafi. Adadin kudin da ya gani ya 
sa shi yin zumbur ya zauna sosai sannan ya sake 


lissafin a tsanake daki - daki. Lissafin dai bai canja 
ba, zai iya samun tsabar kudi kimanin naira miliyan 
uku rigis nan take. Nan da nan ya ji zuciyarsa ta 
harba da sauri. Ya sake duban tsibin fulogan da suke 


tattarawa suna zubarwa. ‘Ashe dai mun dade muna 


Barayin Zamani 


sakin maciji a yayi bamu sani ba. Ga magani a gonar 
yaro, bai sani baya take shi.” 


Bai yi wa kowa magana ba tun tafiyar Danlami ya 
koma can gefe guda yana lissafe - lissafensa. Ya riga 
ya rike email din da aka ce a tura wa sakon. Ya 
rubuta a gurguje cewa yana da tsoffaffin fulogai 


kamar guda dubu talatin idan suna bukata amma 
yana son jin farashi da kuma yadda za a biya kudin 


da yadda za a duba kayan. 


Cikin dare sabon sako ya shigo wayarsa, ya duba 


sai ya ga amsar da yake jira ne. Ya nutse ya karanta 
sakon sannan ya yi hamdala yana mai gode wa Allah 
bisa samun wannan bayani ga shi har ya soma 


hangen zama miloniya cikin dare daya. Sakon da aka 
aiko masa yana cewa, 

Mun gode da tuntubar mu da ka yi, muna son 
jaddada maka cewa wannan sabuwar fasaha ce da ba 
kowa ya sani ba. Don haka tunda kana da fulogai 
kamar dubu dari uku, za mu sayi kowanne daya akan 
naira talatin da biyar. Kudinka za a tura maka ta 
asusun bankinka, sannan kayan za a zo a dauka. Idan 


mun ga yana da kyau, za mu sake zuwa mu saya a 
wajenka domin muna bukatar fiye da fulogi miliyan 


daya ne a duk wata. 


191 


Danladi Z. Haruna 


Abin da muke so da kai shi ne, ya zama wajibi ka yi 
shiru da bakinka, kada ka fada wa kowa wannan 
sirrin kasuwacin domin kada a rika zuwa ana 


wawashe mana. Kuma daga yanzu kai ne babban 
dilallinmu na fadin kasar Afrika. 


Sa hannun Engr. Jimmy Isaac daga Kasar Japan. 


kok KK KK KAKAK KAKAK KOKOK OK KK 


A washegari Malam Gambo da kansa ya zage ana ta 


tattara fulogai ana kiragawa ana durawa a buhu. 
Mutanen da ba su dawan garin ba suka yi mamakin 
ganin yadda Malam Gambo ya zage haka yana ta aiki 


babu ji babu gani. Danlami kuwa da ya samu labari, 
sai ya rugo zuwa gareji da wayarsa ya yi ta daukar 
Malam Gambo hoto yana cewa, “idan an karyata mu, 


ai ba za a karyata gogul ba. Kuma dole a bamu 
kamasho idan ta nuna.” Malam Gambo bai kula shi 
ba. A ransa yana cewa, 'idan ana harkar arziki ba a 
kula shawarakai irin su Danlami. Har yanzu jinsa 
yake kamar yaro a dauki hoton mutane ana aikawa 
facebook. Ni yanzu na girma da wannan saunancin 
tun da dukiya nake nema.” 

Duk kokarin da aka wuni ana yi ana tattara fulogai 
amma ba a samu abin da ya wuce guda dubu biyu da 
doriya ba. Malam Gambo ya sa aka birkice ko'ina 


lal 


Barayin Zamani 


cikin garejin nan, duk inda wani tsohon fulogi yake 


aka finciko shi domin Karin auki. Duk da haka ba a 
samu cikin cokalin adadin da ya ce wa turawan yana 


da su ba. 


Da yamma sai ga kiran waya daga kasar waje. Ya 
amsa, ya ji muryar bature ne ke cewa, “don Allah ko 


ina magana da Gambo Bakanike ne?” 


Ya amsa ya ce, “eh kwarai ni ne.” 


“Yawwa, kana magana da Injiniya Thomas Irvy, 


shugaban kamfanin Sunpower Energy. Na kira ka 
domin jin bahasi dangane da adadin fulogan da muke 


bukata da gaggawa.” 
“Kamar guda nawa kuke so a halin yanzu?” 


“Muna bukatar guda miliyan daya da rabi daga yau 


zuwa gobe. Ka san aikin da za mu yi yana da yawa, 
kuma muna so mu yi sauri mu fara kafin wasu su 


gane wannan fasahar.” 

Gumi ya karyowa Malam Gambo, duk hakilon da ya 
wuni yana yi a wannan ranar ko kashi daya bisa dari 
na abin da suke bukata bai kai ba. 

“A matsayinka na babban dilallinmu, kai ne za ka rika 
samo fulogan tare da sauran kayayyakin da muke 


bukata a fadin Afrika. Ba don komai ba kuwa, sai don 
mun amince da gaskiyar kasuwancinka da kuma irin 


amanar ka.” 


193 


Danladi Z. Haruna 


Wannan fa shi ne ga koshi ga kwanan yunwa, ga kudi 
na kokawar shigowa amma kofa na kokawar rufewa. 
Ya tuna abin da zai ce da su. 

“Gaskiya samun fulogai miliyan daya yanzu da 
wahala, ni kaina ma da na ce ina da kamar dubu dari 
uku, ashe ba su kai haka ba. Idan akwai wani abin da 
zan rika muku sai na ji.” 

Baturen ya yi dariya ya ce, “kar ka damu Malam 
Gambo, mun san inda za mu tura ka ka samo mana 


fulogan ko guda nawa ne. Zan aiko maka da lambar 
Mista Ibekwe, yana can a Enugu zai sayar maka da su 


cikin sauki kai kuma ka sayar mana.” 


“Zan sayo muku kamar yadda kuka bukata, amma za 
ku soma da aiko da kudin daza a saya tukunna.” 

“Kar ka damu da maganar kudi, gobe za mu saka 
miliyan ashirin cikin asusunka na somin tabi kafin 
komai ya daidaita. Watakila za ka yi mamakin dalilin 


da ya sa ba ma son ciniki da Mista Ibekwe kai tsaye, 
saboda ya taba yi mana jinkiri wajen kawo kaya, sai 


muka daina hulda da shi. Ka ga kuwa yanzu da kunya 
mu koma wajensa da wata bukata. Ba girmanmu ba 


ne, kuma zai iya raina mana ajawali.” 


kok KK KK KAKAK KAKAK KOKOK OK KK 


Barayin Zamani 


Cikin wannan daren Malam Gambo ya kammala duk 
wani shiri da Mista Ibekwe, ya samu adadin fulogan 
da yake so cikin farashi mai sauki kasa da rabin abin 


da turawan za su saya. Sai dai Mista Ibekwe ya 
jaddada masa cewar zai iya cefanar da kayan 


matukar ya wuce awa goma bai biya ba. Haka kuma 
ya ji Mista Ibekwe yana ta zagin kamfanin Sunpower 
Energy saboda ajiye shi da suka yi alhali bai yi musu 


laifin komai ba. Ya yi ta rantsuwar cewar ko sun 
dawo masa da riba ninki goma ba zai Kara hulda da 


su ba. 
Malam Gambo na jin zancen Mista Ibekwe, sai ya 
hakikance lallai maganar da Injiniya Thomas ya fada 


masa gaskiya ne. Sai dai matsalar ba su aiko da kudin 
nan da suka ce za su aiko ba har ga shi lokaci na 


barazanar zarcewa. 
Injiniya Thomas ya sake kiransa ya jaddada masa 
cewar sun aiko da kudin amma saboda matsalar kasa 


da kasa suna iya daukar sati guda ba su iso ba. 
Malam Gambo ya tsinci kansa a tsakanin dadi da 


wuya. Ga kudi na can a makale ba su diro ba, ga 
kuma kayan da ake son saye na Kokarin guduwa. 

Ganin haka ya sake kiran Mista Ibekwe ya ce da shi, 
“ka yi min alfarma kayan nan zuwa kwana bakwai 
zan aiko maka da biya.” Mista Ibekwe ya yi ihu cikin 
hargagi ya rika cewa, “ta yaya zan zauna ina bata 


195 


Danladi Z. Haruna 


lokacina wajen jira? Gaskiya ba zan jira ba, zan sayar 
da kayana kurum tun ba ka ciki!” Malam Gambo ya yi 
ta rarrashinsa amma ba ya saurarensa sai hayagaga 


yake yi. Bisa wannan ya yi kundunbala ya yi nufin 
biyan kudin daga aljihunsa kafin wadancan da aka 


turo daga kasar waje su iso. Ya tattara dukkan 
kudadensa amma ba su kai adadin da ake bukata ba. 

Ya sake kiran Mista Ibekwe yana rarrashinsa kan ya 
karbi abin da ya samu kafin kudaden da yake jira su 


iso. Bayan takaddama ta tsawon lokaci, Mista Ibekwe 
ya amince da karbar naira miliyan biyu da dubu dari 
takwas bisa sharadin za a cika masa ragowar miliyan 


biyu da dubu dari biyu sannan a dauki kayan. Malam 
Gambo bai nemi wani Karin bayani ba, tuni ya gamsu 
da cewa Mista Ibekwe na da kayan nan da ake 
bukata, watau tsofaffin fulogai guda miliyan daya da 


rabi. 


KK KK KK KKK KK 


Tun bayan biyan kudin da Malam Gambo ya yi, 
turawa suka daina kiransa. Idan ya kira lambarsu ma 


ba ta shiga. Haka lambar Mista Ibekwe ma. Tun yana 
maganar shi kada'i a ransa yana damuwa da tunani 
iri — iri, har dai ya kasa jurewa ya soma fadawa 


jama'a halin da yake ciki. 


Ranar kuwa majalisarsa na cike da jama'a har da 
Tasiu wanda ya sasanta su kwanaki kan sabaninsa da 


A 
(196 


Barayin Zamani 


Danlami. Ya ce, “wai ni jama'a kuwa ina gaskiyar 
maganar turawan nan da aka ce suna nika tsohon 
fulogi su mayar da shi farantin lantarki mai aiki da 
hasken rana?” 

Tasiu ya yi farat ya ce, “ai kai za mu tambaya Injiniya, 
tun da kai ne ka tuntube su har mun ga kana ta jidar 
tsofaffin fulogai kana Tarawa. Mu kuwa sai kallo 


saboda ko ladan ganin ido baa miko mana ba.” 


Malam Gambo ya ce, “Gaskiya ne, na yi musu magana 
sun ce suna saye, kuma na tara musu amma har 
yanzu ba su waiwayo ni ba.” Tasiu ya ce, “ai da sai ka 
tambayi Malam Gogul ya binciko maka halin da ake 
ciki.” Jama'a gaba daya aka kwashe da dariya. Duk da 
cikin ba'a Tasiu ya yi maganar, amma Malam Gambo 
ya ji bukatar yin amfani da shawarar. Ya zaro 
wayarsa ya leka gidan google ya rubuta, old spark 
plug into solar panel' ya zura mata ido yana jiran 
sakamako. 


Dakiku kadan sai ga sakamako birjik ya bayyana. 
Malam Gambo ya rika bin sakamakon daya bayan 
daya yana nazari. Daga kasan shafin ya yi kicibis da 
wani rahoto mai dauke da taken: 


YANSANDA SUN KAMA WASU YAN DAMFARAR 
INTANET DA KE FAKEWA DA CEWAR ANA MAYAR 
DA TSOHON FULOGI ZUWA FARANTIN LANTARKI 
MAI AIKI DA HASKEN RANA 


197 


Danladi Z. Haruna 


Tun kafin ya shiga cikin ainihin labarin ya ji gumi na 
karyo masa. Yayin da labarin ya bude ya karanta, nan 
take ya ji idanunsa sun sake budewa fiye da yadda 
suke a baya. Ya fahimci lallai an yi masa damfara ne 
da sunan wasu turawa na bogi. Nan take kuma ya 


zargi kansa duk da takamar sanin da yake da shi aka 
mayar da shi shawaraki ta hanyar yi masa lissafin 


abin da ba zai yiwu ba kuma ya amince da hakan. 

Ta wani bangaren kuma mamaki yake yadda aka 
wawantar da shi aka kwace masa kudi ba tare karfin 
tuwo ko tsafi ba. Babu shakka barayin zamani suna 
da irin nasu dabarun da ke tasiri kwarai wajen 
cimma burinsu ba tare da surkullen makaru ko 
amfani da wani makami ba in ban da tsantsar wayo 
da dabara. Ya yi nadamar saurin mika wuya da ya yi, 
duk da kasancewarsa mai tsananin taka-tsantsan da 
bin diddigin abu a intanet kafin ya aminta da shi. Sai 
ga shi a karon iska ya gamu da gamonsa babu sidi ba 
sadada. 


Ya yi gwauron numfashi yana mai ajiyar zuciya, a 
zahiri ya ce, “Iallai masu iya magana sun yi gaskiya 
da suke cewa, kibiyar ajali falke ba ya iya kauce 
mata. Allah ya kiyashe mu daga sharrin barayin da 


can can da kuma barayin zamani.” 


3 


Barayin Zamani 


Tun daga wannan lokacin ya rage karsashi da rage 
dogaro ga gogul, domin ya fahimci ba kowanne 
sakamako ne mai kyau a cikin wannan fasaha ba. 


kok KK KK KAKAK KAKAK KOKOK KOKOK 


Fatsar Jaba ta yi kamu mai inganci akan Malam 
Gambo, sai dai bai samu yadda yake so ba, domin 
kuwa Kaska ne ya yi ruwa kuma ya yi makarbiya 
yayin da ya ga abubuwan duniya sun shigo. Don haka 
ne yake cike da jin haushinsa, kuma ya sha alwashin 
ko ba dade ko ba jima sai ya rama abin da ya yi masa 
wajen mayar da shi tamkar kura da shan duka gardi 
da kwashe kudi. 


199 


Danladi Z. Haruna 


Sha Biyar - Asabar 7:00pm 
Tsautsayi ba ya wuce ranarsa 

Awa takwas kenan take ta Kokarin kiran wayarsa 
amma ba ta shiga. Tun bayan da ta tura katin waya 
na dubu biyar da zummar za a aiko mata cikakken 
bayani dangane da yadda za ta samu kudin gasar da 
aka ce ta lashe. Maimakon ta rika jin murna da 
nishadi, sai ta kasance ba ta da kuzari tana jin kanta 


ta zama kamar kazar da kwai ya fashewa a ciki. 


Shiru makatau dai babu wani bayani, hatta wayar 
da aka ce ta kira din ma ba ta shiga. Ta zauna cikin 


damuwa da wasikun jaki. Tuni dai ta riga ta bayar da 
duk abubuwan da aka bukata har da lambar cirar 
kudin asusun bankinta a cikin wani fom da aka turo 


mata a email. 


Tana nan zugudum ta rasa abin da ke mata dadi 
duk da kuwa akwai dumbin abokanta da ke kan layi 
suna son magana da ita amma tunaninta ya yi nisa ga 
Mahmud wanda ta rika tuna lokutan da yake 
gargadinta kan ta rika da wasu abubuwa da dama ya 
yin mu'amala da intanet wanda ya hada har da cike 
fom da kuma wuraren da ake bukatar shigar da 


password. 


"Akwai barayi sosai a intanet, wadanda babu abin 
da bu su iya ba domin ganin sun samu nasarar sace 


Barayin Zamani 


” 


akawun din mutum.” Ya rubuta mata a wata hira da 


suke yi ta layin tadin intanet (online chat). 

"Me za su yi da akawun din?" Ta bukata cikin 
rashin fahimta. 

“Suna dubawa ko akwai muhimman abubuwa a 
ciki, kin san wasu na ajiye manyan asiransu a E-mail 
din su. Ta yadda duk inda suka bukata a duniya za su 


duba su dauko abinsu." 


"Hm, don wannan akai kasuwa, ni duk chat dina 
ma goge su nake yi." 

"Duk da haka, sa iya dubawa ko cikin abokanki 
akwai wasu manyan mutane, sai su yi amfani da 
akawun din ki wajen damfararsu, ko aikata laifi." 


"Mhmm" Ta rubuta. A gurguje. "To yaya suke su 
saci password din?" 


"Suna da hanyoyi da dama, sukan yiwa mutum 


wayo ya fada musu da kansa, kuma suna iya amfani 
da wasu na'urori su saci password sai dai wannan ba 
kasafai ake dacewa ba saboda daukar lokaci da yake 


yi kafin a dace." 


Ta yi ajiyar zuciya, ba ta yarda da abin da yake 
rubutawa ba, amma da yake tana Karuwa da irin 
wannan hirar, ko ba komai tana iya warware 


201 


Danladi Z. Haruna 


matsalolin wayarta da kanta ba tare da ta kai wa 
wani ba. 


"Idan aka sace min password yaya zan yi?“ Ta 
rubuta ta aika masa. 


"Na farko dai akwai tambayoyin sirri da ake 
tambaya ya yin bude E-mail, ki rike su da kyau. Da 
zarar kin jarraba shiga kin ga an hana ki, sai ki yi 


hanzarin neman taimakon sake password. Na biyu kya 
iya zabar amintattunki guda biyu wadanda E-mail din 


zai tura musu wani code su dawo da amsa. Kuma kar 
ki manta da duk abubuwan da kika sa a lokacin bude 
akawun din kamar su adireshi, ranar haihuwa da 


sauransu. 


Sannan ki rika sake password akan kari. A Ralla 
sau daya duk wata biyu. Kuma password kada ta 


zama kalmomin da aka sani na inglishi ko na hausa. 
Kada ki sa sunanki ko wani abu da kike so ko lambar 
asusunki, ko kwanan watan haihuwarki ko wata 
dabbar da kika fi so da sauransu.” 

Ta yi tsaki 'mts' matsalar chat da Mahmud kenan 
dogon rubutu mai cike da surkulle da zantukan da 
basu shafi soyayya ba. Kodayake shi ne saurayin da 


ta fi kauna saboda kamalarsa da fadin gaskiya, amma 
ta kan ji haushi yadda wasu lokuta yake waske mata 


idan an zo maganar soyayya. Ta karanta sakon fiye 


Barayin Zamani 


da sau uku, amma bata iya gane wasu abubuwan ba. 
Saboda jin haushin haka ta share shi, duk da yana 
layi amma ta yi masa biris. Ta koma kan wani 
matashi mai lakabin Laziros wanda ke bisa layi. Sau 
da yawa yana mata magana tana share shi, amma da 
yake tana kadaici, duk kawayenta basa kan layi, sai ta 
kula shi suka yi ta bugawa. 


Laziros ya iya zantukan soyayya da kuma 


gwanintar sarrafa waya da sauri, wani zubin kafin 
dakika biyu da aika masa sako ya dawo mata da 


amsa, kuma a takaice sannan gamsasshiya. 


KK KK KK KAKAK KAKAK KOKOK OK KK 


Tunaninta ya dawo kamar wadda ta farka daga 
barci, cikin hanzari ta bude jakar sakonninta, yanzu 
ne ta fahimci ainihin abin da Mahmud ke nufi da 


canja password akan kari. Cikin sa'a ta fahimci babu 
wanda ya shigar mata E-mail ballantana asusunta na 


facebook. Da gaggawa ta sauya kalaman sirrin 
asusun. Ta zauna ta hada kai da gwiwa tana nadamar 
asarar dubu biyar din data yi ba sidi ba sadada. Ta 
dai gane cewa gasar da aka ce a lashe ta miliyoyin 

yuro Sshifcin gizo ne kurum. An yi amfani da hikima 


an raba ta da 'yan kudadenta. Jama'ar da ke yi mata 
sakon murna sakamakon yayatawar ta yi, sai ta daina 


203 


Danladi Z. Haruna 


ba su amsa. Da ta ga abin ma ya Ki ci ya Ki cinyewa, 


sai ta goge rubutun sanarwar da ta yi. Taimakonta 
daya shi ne bata fadi abin da ya same ta take murna 


ba ballantana adadin kudin. 


Kodayake ta tafka asara, amma karkashin 
zuciyarta sai ta ji tana so ta ga Mahmud kusa da ita. 
Lokaci daya ta ji son sa yana malala cikin ranta. Nan 
da nan ta ji ta kagauta ta ganshi, ko kuma akalla su 
tattauna a waya yadda suke yi wasu lokutan. 


Ta dauki wayarta ta lalubo tasa sannan ta kara a 


kunnenta. Gaba daya lambar ba ta shiga. Ta sake 
dubawa ragowar hanyoyin da suke gamuwa amma a 


rufe suke. Hankalinta ya sake tashi ganin yanzu dare 
ya soma nisa. Haka dai ta kwanta cike da zullumi da 


taraddadin abin da ya samu wannan masoyin nata 
tare da bakin cikin abin da Barayin Zamani suka yi 


mata. 


Barayin Zamani 


Sha Shida- Asabar 8:00pm 
Fahimta Fuska 

Babban burin Samanja Ado shi ne a gano 
mamuguntan barayin da suka shiga yanar gizon 
kamfanin Salnaz Inc, domin ko babu komai zai huce 
haushinsa kansu dangane da damfarar da aka yi 
masa aka raba shi da babur dinsa babu laifin tsaye 


ballantana na zaune. Tun faruwar al'amarin ya zama 
babu sani babu sabo ga duk mai laifin damfara da ya 


fada hannunsa. Ballantana wannan kes din mai 


daukar hankali kuma mai matukar muhimmanci, 
domin har 'yan jarida sun samu burbushin zancen 
sun soma tuntubar masu ruwa da tsaki kan halin da 


ake ciki. Kodayake har yanzu bai iya fahimtar duk 
surkullan da murgude — murguden maganar ba, 


amma dai ya san wasu maha'inta ne ke son cutar da 
kamfanin wani hamshafkin attajiri wanda yanzu haka 


yana kasar Italiya. 

Tun da ya yi ido hudu da Mahmud ya ji kawai 
gaba daya yana zarginsa. Zuciyarsa ta rika fada masa 
cewa, “duk yadda aka yi yaron nan da shi aka hada 


baki aka yi wannan abu. 


Ba komai yasa yake wannan zargi ba sai domin 
sau da dama ana samun yaran Alhaji ana hada baki 


da su domin damfarar ubangidansu. To amma ganin 
yadda Mahmud ya saki jiki da jami'an tsaro ba tare 


205 


Danladi Z. Haruna 


da wata shakka ba, sai ya musanta hasashen zuciyar 
tasa. Duk da haka ya Kuduri niyyar bincikar sa domin 
gane ko yana da hannu a cikin wannan fatarnaka. 
Wani abu da ya sake sanyaya jikin Samanja Ado 
shi ne irin sarkakiyar dake kunshe cikin wannan 
bincike yadda ake amfani da kalmomi masu tsauri da 
wahalar fahimtar inda suka dosa, ba wai ga shi da 
karatunsa bai wuce cikin cokali ba, har ma ga wasu 


‘yan bokon. Ya sha jin wasu da dama suna korafin 
yadda harkar kwamfuta da intanet ke musu yawo da 
hankali ballantana kuma fagen da ake masa lakabi 
da, gangara uwar iya shege, dandatsa ba wasan 


karamar kwakwalwa ba. Haka kuma ya sha jin ana 
cewa mafi yawan “yan dandatsa suna hadawa da 


taimakon aljanu ne domin cimma burinsu. 


Bayan sun baro ofishin Salnaz dazu da rana suka 
wuce kai tsaye babban babban ofishi na 'yansandan 


jiha inda suka dukufa bincike ta hanyar amfani da 
na'urori da masarrafai daban — daban. 

Da Alhaji Haris ake komai haka nan Mahmud 
wanda ke bada bayanan ainihi game abin da ya shafi 
gidan yanar salnaz.com. Duk abubuwan da ake 
bukata an same su yadda ya kamata. 


A ofishin CSP Ishak, Alhaji Haris ne tare da 


Mahmud ke zaune a tebur. Daga can gefe daya kuma 
Samanja Ado ne tare da wani Kwanstabul Faruku ke 


A 
C206 


Barayin Zamani 


zaune suna muzurai. Sai Sajen Iro zaune a waje daya 


yana sarrafa na'ura mai kwakwalwa. 


"A ganinka wadanne dalilai suka jawo 'yan 
dandatsa suka yi nasarar shiga gidan Salnaz.com?" 
CSP Ishak ya tambayi Mahmud. 

”Yallabai a takaice dai zan iya cewa sakaci ne, da 
kuma rashin shigar da kwararru cikin harkar tsaron 
gidan salnaz.com" Mahmud ya fada cikin nutsuwa. 

“Idan na ce ka fada min hujjojin da suka jawo 
haka za ka iya?” 


"Me zai hana yallabai? Sai dai fa wasu abubuwan 
za su yi Wahalar fahimta musamman ga wadanda ba 


fagensu ba ne nazarin harkar intanet." 


"Fadi a hakan, sai ka yi kokarin bayyana mana 
ma'anar abubuwan da ke da sarkakiya.” Alhaji Haris 
ne ya fadi haka. Yana jin dadin aiki da Mahmud 
musamman yadda yake aiki tukuru. CSP Ishak ya 
gyada kai, alamar ya amince da hakan. Mahmud ya 
soma bayani a nutse, 

“Yadda yake bisa Kka'ida, ya kamata bayan an 


kammala gina gidan fasahar sadarwa, wato intanet, a 
samar da matakan tsaro domin hana afkuwar satar 


bayanan gidan ko na masu hulda da shi. Akan samar 
da wata manhaja wadda ake kira a turance Secure 
Sockets Layer (SSL) wani tsarin tsaro ne, wanda kan 


207 


Danladi Z. Haruna 


tsare kayan gida da na baki, koda kuwa mutum ya yi 
nasarar shiga akawun din ba zai samu ikon yin barna 


ba. Misalin wannan shi ne kamar mutum ya gina 
gida ya kulle shi sannan dauko sojojin sarauniya ya 
basu tsaro, babu mai shiga sai an yi masa binciken 
kwaf. Ka ga karfi kan Karfi kenan. 

Gidajen da ke da wannan tsaron suna da alamun 
kariya daga farkonsu watau https:// maimakon 
http:// kawai. Salnaz.com kuwa har yau ba a sa 
wannan ba. Koda yake an taba sa wa amma ba a sa 
mai inganci ba, sai yake da ba da matsala, aka cire. 


Sannan akwai wasu masarrafai da za su rika 
gudanar da wasu al amura kai tsaye, wadanda ko 


mutum baya nan za su yi masa komai. Misali, komai 
tsakar dare mutum ya leka gidan zai iya yin oda ya 


sayi abin da yake bukata. Mu kuma da safe sai mu 
duba mu latsa wani waje domin shirya kayan a kai su 


domin isar da su ga wanda ya saya. 


Wadannan masarrafai a turancin kwamfuta ana 
kiransu scripts. Wadannan sikirif din akwai wanda 


yake dogara da wani gidan yanar intanet din, misali 
kamfanin google yana bada dama ga masu sha'awa 


su dauki wasu masarrafai su makala a gidajensu. 
Kamar sikirif mai duba hasashen masana kimiyya 


game da yanayi, farashin canjin kudi da sauransu. 
Wadannan masarrafai su ake kira a turance cross — 


s 
O 


Barayin Zamani 


site scripts (xss). To idan ba a dace ba, masu tsara 
sikirif din su kan cusa wasu dalamisai da za su rika 


diban bayanai suna kai musu. Sai ya zamana duk 
abin da kake yi a gidanka tamkar an yi shuka a idon 


makwarwa ne. Kun ga anan babu sirri kenan. Irin 
wadannan bayanan da ake diba ana kiransu cookies 
suna da amfani da kuma rashin amfani wajen mai 


aiki da intanet. 

“Abin tambaya shi ne me suke yi da wadannan 
bayanai idan sun diba na kukin din?" Samanja Ado ya 
tsoma baki kamar wanda aka tilastawa yin tambayar. 


Mahmud ya yi murmushi ya ce, “Ba zai wuce mika 
rahoton ga hukumomi kojama'ar da suke bukata ba, 
misali duk wani yawo da ka yi a gidan yanar google 
ko yahoo da sauransu, akan adana duk abin da ka yi 
zuwa lokacin da za a nema a hukumance ko kuwa 


domin siffanta irin dabi'unka a duniyar intanet. 
Akwai wadanda ke sayar da irin wadannan bayanai 


ga duk mai bukata. Idan ka yi amfani da sikirif dinsu 


suka nadi bayananka na sirri, sai su sayarwa wasu 
jama'a daban su kuma su sarrafa bayanan ta yadda 


zai yi musu dadi. Shi kamfanin google ya zama sha 


kundun a halin yanzu, kusan babu wanda zai yi 
mu'amala da intanet ba tare da ya samu agaji daga 


gare su ba. To garin bayar da agajin su kuma suke 


diban bayanan mutum walau ya sani ko bai sani ba." 


209 


Danladi Z. Haruna 


Ya dubi CSP ya ce, “tilas dukkan websayit su samu 
hanyoyin magance irin wadannan matsaloli na barin 
sikirif na kwasar bayanansu a fayu. Yana da kyau tun 
daga wajen gini, a guji sayen sikirif gama gari ko mai 
araha, ko kuma na kyauta. idan kuma ya zama wajibi 


babu yadda za a yi sai a zauna da masana su yiwa 
sikirif din duban duba-rudu su tabbatar babu wani 


boyayyen surkulle a ciki." 


“Idan na fahimce ka, kana nufin Salnaz.com yana 
dauke da irin wadannan script din?“ CSP ya tambayi 


Mahmud. 
“Eh, akwai irin wadannan script din, tun daga 


wanda ke nuna lokaci da wanda ke nuna adireshin 
ofishin ta na'urar satalayit da kuma wanda ke binciko 


kayan da ke cikin kamfanin. Amma fa duka 
wadannan mallakar kamfanin google ne wanda aka 


hakikance da nagartarsa. Don haka ba lallai ya 
zamana wannan na cikin dalilan durkusar da gidan 


ba. Kuma ta yiwu su mabarnatan sun yi amfani da 
gazawar kamfanin ne wajen samar da isassun jama'a 


na zahiri da ke kula da gidan. " 


"Bayan wannan akwai wani daiilin ko hujja da 
kake ganin ya kawo 'yan dandatsa samun nasara a 


Salnaz.com?" 


"Tun shekaran jiya na lura gidan yana tafiya 
bambarakwai, ya cika nauyi, na lura akwai alamun 


Barayin Zamani 


an cusa wata manhaja wadda ake kira a turance 
Denial of Service watau dandankiri a takaice." 


"Shi kuma yaya yake?" Alhaji Haris ta tambaya, ya 
tuna shekaranjiya an masa Korafin cewa website din 
baya shiguwa ta dadin rai. Ya tuna Mahmud ma ya 
fada masa haka, amma bai dauki abin da 
muhimmanci ba, domin a zatonsa yanayin sabis din 
ne haka. Ya sake duban Mahmud, “Ashe shi ya sa Oga 
ya dage na yi aiki da yaron nan, ban taba tsammanin 
yana da dumbin sani haka ba.' A zuciyarsa yake 
kissima haka. 

“Denial-of-service shi ne a tura wa gidan website 
sakon iznin neman shigowa barkatai ta yadda kofar 
shigarsa za ta yi wa masu son shiga kadan, a yi ta 


turmutsutsu alhali mafi yawancin masu son shigar na 
karya ne kurum suna aikawa da kwayar cutar virus 


ne domin samun nasarar durkushewar gidan. Ta 
haka har masu neman shiga gidan na gaskiya su rasa 


hanya. Misali, a tashar mota lokacin ana tsananin 
wahalar motar haya. ldan za a shiga sai ka ga wasu 
sun babake kofar shiga ana ta shiga da kyar, su kuma 
suna laluben aijihun mutane. To kusan daidai yake 
da abin da ake kira DDOS a takaice.” 


“Kana nufin da irin wannan tsarin na dandankiri 
hatta masu ziyartar gidan ma basu tsira ba?" 


211 


Danladi Z. Haruna 


“Eh haka ne, domin rumbun bayanan website din 
zai kasa karbar gaba dayan masu neman shiga sai ya 


rika koro su waje. Su kuma suna labe suna satar 
bayanai." 

CSP ya dubi Alhaji Haris, tafkekiyar fuskar tayi 
jagab sai kyalli take da gumi. Shi babban burinsa bai 
wuce afarfado da gidan nasu cikin nasara ba. Ya dubi 
Mahmud ya ce, “Mun gode Mahmud. Yanzu ka danje 
waje za mu gana da maigidanka." Ya dubi Samanja 
ma ya yi masa alamar ya fita. Samanja Ado bai ji 


dadin wannan sallamar ba, ya fita yana gunaguni. 


A 


Barayin Zamani 


Sha Bakwai - Asabar 8:10pm 
Ilmi Kogi 


Samanja Ado ya zauna kan kujera yana zancen 
zuci, Ogan nan namu so yake ya yi min wala-wala a 


wannan kes din. Da alama akwai maiko shi ya sa ya 


kore ni. To dai duk abinsa sai na samu rabona a jiki.’ 
Ya dubi Mahmud da ke zaune a benci yana karatun 


wani littafi. 


"Yaro z0 nan mu tattauna mana, yau karatu nake 


son dauka a wajenka." Samanja Ado ne ya kira 
Mahmud wanda ya harde bisa benci yana karanta 
wani littafin turanci mai suna Digital Fortress na 


hazikin marubucin nan, Dan Brown. Ya yi alamar 
inda ya tsaya sannan ya mike zuwa kujerar da ke 
gaban teburin Samanja Ado, wanda tun da ya yi kiran 
nasa sai ya Kura masa ido kamar mayen da ke son 


cinye kurwar wani. Mahmud ya zauna cikin nutsuwa 
ya maida hankali ga Samanja Ado. 

"Na ji kana ta sheko bayanai kamar zubar ruwan 
sama, ko kai ma haakaa din ne?" Samanja ya tambayi 
Mahmud. Yau da gobe ta sa ya nakalci Kalmar 
hacker. 


Mahmud ya yi dariya ya ce, "Wane ni. Ai hackers 
ba a samun raggo sai tsayayyen gaske." 


213 


Danladi Z. Haruna 


"Kana nufin duk barayin intanet hackers ne kuma 
jarumai ne?" 

“Ko dai ba duka ba amma aiki ne da ya hada masu 
fasaha da himma, kuma ba kowanne karatun 
dandatsa ake yi a makaranta ba, wasu yau da gobe ce 
ke sa su kwarance har su zama gogaggu. Shi kuwa 
ilimi mutum na iya amfani da shi domin taimakon 
al'umma ko akasin haka." 


“Yanzu kai awane aji ya kamata asa ka?" 


Mahmud ya yi dariya ya ce, “Ai ni ban cancanci 
shiga kowanne aji ba, ba ma dandatsa ba, ban kai 
matsayin a kira ni dan jagaliyar dandatsa ba, watau 


kiddie script hacker a turance." 


Samanja Ado ya sake duban Mahmud, duba irin 
na mage da bera. Koda yake ya burge shi kwarai 
yadda yake ba da amsa be tare da inda — inda ba, 
amma har yanzu kallon naman daji yake yi masa. 

"Me ake nufi da wannan suna?” Ya manta sunan, a 
ransa yana tababar ‘ko me ya ce ma? Kamar dai ya ce 
kidisi. Ko me? Oho! 

Kamar Mahmud ya leka zuciyar Samanja Ado ya 
ce, “Kiddie script hackers wasu kuma suna kiransu 


skiddies su ne masu aiki da kayan da wasu 'yan 
dandatsar suka kirkiro ba tare da la'akari da yadda 


suke aiki ba. Mafi yawansu daga karshe suna afkawa 


Barayin Zamani 


ciki ne. Shi yasa aka alakanta su da yarinta. Wasu 
kuma suna kallonsu a matsayin kannen “yan 


dandatsa na ainihi." 

“To kai ma shi ne kenan." 

"Yallabai rufa min asiri, a matakan dandatsa ban 
taka ko matakin farko ba kamar yadda na fada 
maka." 

“Wadanne ne matakan zama cikakken dan 
dandatsa?" Da dukkan alamu Samanja Ado ya soma 
jin dadin tattaunawar. 


“Eh to matakan dai suna da yawa, sai ka zamo mai 
naci da birkita kwamfuta yadda kake so, sannan ka 
iya sarkafa masarrafai da dama kamar su C++ da PHP 

da su Java da kuma ASP da sauran irin su. Sannan 
kuma yawancinsu sun fi son aiki da manhajojin Linux 
wadanda ke aiki a farfajiyoyin su Fedora, su Redhat 
Linux, su Debian da kuma irin su Ubuntu. Kai abin da 
yawa gaskiya. 


Saje Ado ya gyara murya alamar zancen na 
shigarsa ya ce,“Abin tambaya, me yasa suka fi son 
amfani da linos din duk da na ji ana cewa mafi yawan 
kwamfutocinmu sun fi aiki da farfajiyar wundo?” 


“Shi Linux na farko dai kyauta ne, babu zancen 
idan ka saye shi za a rika takura maka da zancen 


biyan kudin lasisi. Sannan yana da garkuwar kare 


215 


Danladi Z. Haruna 


kamuwa da cutuka, virus ba ta shigarsa ko daya, 
kuma suka ce ya fi saurin aiki kuma za ka iya tsara 


shi yadda kake so. Amma matsalarsa idan ba ka 
nakalci surkullen kwamfuta ba, yana da wuyar 
ganewa, domin komai da kanka za ka tsara shi, kuma 
ba kowa ya san kansa ba.” Mahmud ya ba shi amsa. 
Saje Ado ya cusa hannu cikin aljihu ya fito da goro 
ya bantara sannan ya mikawa Mahmud wanda ya 


girgiza kai ya ce, “ba na cin goro.” Ya ci gaba da 
taunar abinsa yana kokarin tuno wata tambayar da 


zai yi. Can ya tuno wata ya ce, “To su wadannan 


hackers da kake ta maganarsu, wacce riba suke samu 
idan sun bata lokacinsu sun zama abin da suka 
zama?” 


Mahmud ya ce, “ai yallabai idan mutum ya zama 
rikakken dan dandatsa ya kan iya zabar hanya tagari 
ya taimaki al'umma watau white hat ko kuma ya 


zama mai cutar da su watau black hat. Akwai 
wadanda ake kira hacktivists, su kuma aikinsu shi ne 


yada furofagandar siyasa ko addini, su ba ruwansu 
da sata kuma ba su cika son shiga aikin taimako ba 


sai domin cimma manufarsu ta siyasa. 


“To wadanne ne barayin?" In ji Samanja Ado yana 
tauna goro kamar tunkiya ta samu dusar gero. 


“Barayin su ne wadanda aniyarsu kawai su samu 
kudi ta hanyar dandatsa. Amma idan suka tuba wasu 


A 
(219 


Barayin Zamani 


kamfunan suna daukarsu aiki domin taimaka musu 
wajen gano barayin da ke shigar musu gida." 

“To amma ta yaya kudi ke shiga cikin asusunsu ta 
wannan bakar hanyar?” 

Mahmud ya ce, “hanyoyi ne da dama. Ta yiwu su 


zo mana a matsayin masu gyara alhali su suka bata. 
Idan an yi jinga da su sai su dawo mana da shi yadda 


yake. Ka ga wannan daidai yake da garkuwa da 


mutane. Ko kuwa su cefanar da gidan ga wasu 
mutanen da za su aiwatar da wata barnar wajen 


musayar kudade ko bayanai. Ko kuwa idan sun gaza 
samun komai a gidan su komar da shi dandalin barna 


da sauransu.” 

Samanja Ado ya ci gaba sauraron Mahmud cikin 
nutsuwa da kunnen basira. Ya tuno da damfarar da 
aka yi masa a kwanaki. Sai ya ji yana son jin Karin 
haske amma ta yadda Mahmud ba zai gane ba. 


“Yanzu misali, idan na karbi kiran waya daga 


kasar waje, ta yaya zan iya gane cewa wannan kiran 
na gaskiya ne ba dan jabu ne ba?" 


Mahmud ya ce, "A gaskiya a Karamar waya da 
wuya ka iya ganewa ta farat daya cewa kiran na 


gaske ne ko na karya. Amma sai ka yi aiki da 
kwakwalwarka. Mafi akasarin kiran nesa za ka ji 


murya na rawa har akan samu jinkirin amsawa. 


217 


Danladi Z. Haruna 


Amma kiran gida kuwa za ka ji shi tangararan babu 
wani jinkiri. 

Amma a babbar waya kamar Symbian, Iphone, 
Blackberry ko Android da sauran irinsu, akwai wata 
manhaja ta musamman da ake iya gano ainihin inda 
kiran ya fito. Misali akwai wata manhaja da ake kira 
trucaller, duk lokacin da aka kira ka za ta duba ta 
lalubo sunan mai kiran da kuma Kasar da ya ke kiran. 
Haka nan akwai wata manhajar mai suna CallerID, da 
taimakon wannan manhajar ana iya sanin kwatancen 
wajen da mai kira yake lokacin da yake wayar." 

Samanja ya yi ajiyar zuciya, a ransa yana fadin ina 
ma tun a wancan lokacin da aka yi masa damfara ya 
gamu da Mahmud, da babu shakka sai ya gano 
shegun da suka tatike shi. Ya sake duban Mahmud 


amma yanzu cikin kauna da yabawa ya ce, "To misali, 
na ji an ce ana iya hada lamba ta kwamfuta a kira 
mutum, to yaya za aiya gano inda mai kiran yake?” 
Mahmud ya ce, “Duk kwamfutar duniya tana da 
adireshi iri biyu; daya na dindindin, daya kuma na 
wucin gadi. Na dindindin shi ake kira mac address 
watau Media Access Address wasu lambobi ne cakude 
da haruffa guda goma sha biyar, suna nan dindindin 
a kowacce kwamfuta, kuma da wuya a samu na wata 


kwamfutar ya yi daidai da na wata. 


s 
O 


Barayin Zamani 


Adireshin wucin gadin kuma ana kiransa IP 
watau Internet Protocol wasu lambobi ne guda goma 
sha biyu kowanne uku an raba tsakaninsu da alamar 


digo. 

Ta amfani da wadannan adireshi biyu ne ake gano 
kwamfutar da aka aikata barna da ita. Da aifi za a iya 
gano wajen da aka shiga intanet, shi kuma mak 


adires zai nuna kwamfutar da ta aikata laifin. Misali, 
idan jami'an tsaro suka gano gidan da masu aikata 


laifi suke, to wannan ne IP din. Idan suka shiga ‘gidan 
suka kama mai laifin, shi ne Mak adireshin.” 


“To idan tes fa aka yi min, ta yaya zan gane na 
zamba ne?“ 


"Wannan ai ya fi komai sauki, mafi yawan ire-iren 
tes din nan ba mutum daya ake turawa ba, amma mai 
tsautsayi shi yake bin umarnin sakon dake ciki. Duk 
wanda ya bi umarnin da ke cikin sakon tes din, shi 


kenan wannan ya zama nama. Maganinsu kurum da 
zarar ka ga sakon da baka yarda da shi b aka goge shi 


nan take. 


Dangane da yadda za ka gane jabun tes shi ne ta 


hanyar duba turken sakon. ldan tes ya shigo maka sai 
ka duba daga can karshensa za ka ga an sa message 
details yana kunshe da suna ko lambar da aka aiko 


sakon da ita. Sai kuma message center watau lambar 


219 


Danladi Z. Haruna 


cibiyar da aka turo sakon. Na MTN shi ne 
+234803000000 na Airtel shi ne 42348020000009 
na Glo shi ne 42348050001501 sai na Etisalat watau 
9Mobile wanda yake da “23480900015168 haka nan 
duk ragowar kamfanin waya kowa na da nasa cibiyar 


sakonni. Duk tes din da ya shigo maka daga 
wadannan kamfuna ka duba sai ka ga cibiyar sakon 
su ba daidai suke da wadannan da na lissafa ba, to ka 


yi watsi da shi. Ta yiwu na tallace — tallace ne mai 
gundurarwa ko kuma wasu mayaudara ne kawai ke 


son tatike ka." 


“Me ake nufi da wadannan cibiyar sakonnin?" In ji 
Samanja Ado. Ya daina taunar goron domin yana 


fahimtar bayanan dalla - dalla. 


“Idan aka tura sakon tes, kafin ya je ga lambar da 
aka tura wa sai ya je wannan cibiyar sakonnin, 


tamkar dai mai aikawa da wasika ya kai gidan waya. 
Daga nan cibiyar kuma za ta harba sakon zuwa 
lambar da ake son a tura." 

Samanja ya sake yin ajiyar zuciya, musamman da 
ya tuna ranar da ya rabu da babur dinsa bai shirya 


ba. Abu daya ne ya jawo masa haka, rashin wannan 
ilimin wanda shi kuma ya jawo masa yin gaggawa 


wadda ta jawo masa asarar makudan kudade. 


“To misali, idan aka sace min waya ta yaya za a 
iya gano barawon?” 


Barayin Zamani 


A cikin nutsuwa Mahmud ya ci gaba da yi masa 
bayani dalla — dalla. 

"A tsammani na dai har yanzu a Kasar nan fasahar 
ba ta yawaita ba sai ga hukuma da wasu daidaiku 
kadai. Sai dai akwai wasu abubuwa da ke tilasta 
mutum ya bayyana kansa. Na farko dai kowacce 
waya tana da wasu lambobi wadanda adadinsu ya 
kai goma sha biyar. Ana kiransu a takaice IMEI watau 
International Mobile Eguipment Identity. Lambar 
kowacce waya daban take da na wata. Idan aka 
dauke wa mutum waya zai iya kai kukansa ga 


kamfanin wayar tasa su gano masa inda take ta 
hanyar amfani da bin diddigin lambar wayar watau 


IMEI. Kuma za su iya tura mata wani sako da za ta 
daina aiki kwata—kwata. Har ila yau kuma kamfanin 
Blackberry da Samsung da kuma fasahar Android 


suna da wata manhaja da ke iya nuna inda wayar 
take da kuma aika mata da sako ko a share kayan da 


ke ciki. Sai dai yawanci manhajojin ba sa aiki sai an 
kunna wayar kuma an makala mata wasu irin 


dalamisai." 


“Dalamisai? Kana nufin wayoyin nan namu har 
hatimi da sakandami ake sa musu irin na malaman 
tsibbu?” 


Mahmud ya yi murmushi ya ce, “ba haka nake 
nufi ba. Idan n ace dalamisai ina nufin wasu rubutun 


221 


Danladi Z. Haruna 


skirif da ake kira codes wadanda ke sarrafa na'urar. 
A takaice dai ana kiran su utility software watau 


manhajojin saukaka ayyukan yau da kullum.” 
Samanja ya ci gaba da kallon Mahmud, wannan 
karon kallon malami yake masa, aikinsa kenan 
binciken mai laifi, amma bai taba sanin wannan 
hanyar ba. Lallai gaskiyar masana da suke cewa ilimi 


kogi kuma fahimta fuska. 


fpi 


Barayin Zamani 


Sha Takwas 
Wanda Zai Ba Ka Riga... 

Samanja Ado ya ajiye gwauron numfashi sannan 
ya bantari goro yana tunanin irin basirar da yaron 
nan ke da ita, wani bangare na zuciyar tasa na 
jaddada masa cewar Mahmud na iya zama silar gano 
barayin da suka zambace shi tsohon babur dinsa. 
Wata zuciyar kuma na musanta haka. Can sai wata 


tambayar ta fado masa. Ya dubi Mahmud wanda ya 
sake nutsawa cikin karatun littafinsa ya ce, “Yawwa... 
akwai wani irin kasuwanci da ake yi yanzu a intanet, 
muna yawan samun rikici akansa saboda damfarar 
da ake yi a cikinsa. Ko ka san wani abu a game da shi 
kuwa? Mene ne bambancinsa da irin naku 
kasuwancin?” 

Mahmud ya katse karatun da yake yi ya dubi 
Samanja Ado ya ce, “wane irin kasuwanci ne 
wannan?” Samanja Ado ya ce, “ban san sunan da ake 
kiransa ba, amma dai yawanci ana cewa idan mutum 
ya sayi hannun jari a kamfani, zai kawo wasu 
mutanen su ma su sayi hannun jari a kamfanin ta 
karkashinsa shi kuma a ba shi kamasho.” 


“Ina ji kana magana akan abin da ake kira Multi 
Level Marketing watau MLM atakaice.” 


“Shi fa nake nufi, amma na ji ana kiransa ko 
fozi?” 


223 


Danladi Z. Haruna 


“Ponzi Scheme ake ce masa a wasu wuraren, 
kuma ana masa lakabi da kwace ga Sale domin a biya 
Salele watau 'Rob Peter to Pay Paul, A wannan ba 
kasuwanci ba ne, hanyoyin zamani ne da dabaru da 
ake yi masu son zuciya da kwadayi su kai kudinsu a 
cinye. Yawanci wadanda suka fara shiga shirin suna 
samun ribar da aka tatsa daga hannun mutanen da 
suka yi rijista karkashinsu. Daga bisani sai ka ga 
shirin ya ruguje abar dumbin jama'a da cizon yatsa.” 

“Irin naku kasuwancin fa?” 


“Mu irin namu ai ga wuri ga waina ne, babu wani 
alkawarin gizo da muka yi wa wani. Saukaka 
hanyoyin ciniki kurum muka yi domin a ci ribar 
fasahar zamani. Su kuwa wadancan ai alkawuran 
boge suke yi ga mutane, mafi yawanci ba za su taba 
yiwuwa ba sai a duniyar mafarki.” 


Samanja ya hadiye tukar goron da yake taunawa 
ya sake gyara zama cikin jin dadin hirar ya ce, “amma 
a ganinka me ya jawo yawaitar wadannan hanyoyin 
bogen suka cika mana gari lungu da sako kuma 
jama'a suke ta tururuwar shiga ciki ido rufe?” 


Mahmud ya ce, “b azan iya cewa kai tsaye ga 
dalili ba saboda ni ba masanin tattalin arziki ba ne 
kuma ba hukuma nake ba, amma a zatona babban 
dalilin da ya jawo haka, watakila ba zai wuce saboda 
halin matsin tattalin arzikin da ake ciki ne ya sa 


Barayin Zamani 


jama'a kowa ya shiga fafutukar hanyoyin da zai samu 
rangwamen wahalhalun da ake ciki. Hanyoyin kuwa 
sun hada da masu kyau da marasa kyau, masu sauki 
da masu wahala, masu bullewa da marasa bullewa. 
Shi ya sa aka samu bayyanar wasu mutane da ke 
amfani da wannan damar ta matsin rayuwa wajen 


nunawa jama'a cewar wai za su samar musu da 
saukin rayuwa ta hanyar biyansu kudade masu yawa 


idan sun zuba hannun jari. Wasu na cewa duk abin 
da ka zuba a kamfanin, bayan wasu kwanaki za a ba 
ka ninkinsa. Wasu kuma suna cewa idan ka zuba 


hannun jari a wajensu, za ka tafi nemo wasu 
mutanen su kuma su zuba jari a kamfanin ta 
karkashinka, duk abin da suka zuba kana da wani 


kaso na musamman a ciki. Wasu kuma suna karawa 
da sayar da kayan masarufi da magunguna ko wasu 
abubuwa masu daraja musamman kamar Gwal, ko 


Azurfa, ko Deman da sauransu.” Karkashin zuciyar 
Mahmud yana taradaddin dalilan da suka sa wannan 


mai damara ke yi masa tambayoyi haka. Duk da 


cewar ya ga alamun sakin fuska a tare da shi, amma 
zuciyarsa na yi masa gargadin cewar kare ya bar 


giggiwar abota da kura. 


Samanja Ado kuwa na ta sake - sake da tunanin 
wasu tambayoyin da suka kamata ya yi wa Mahmud. 


225 


Danladi Z. Haruna 


Tuni dai ya karaya cewar ba zai iya lalubo barayin 
babur dinsa ba sai ta hanyar da ya riga ya saba da ita 


watau bin kwakkwafi da bincike. To amma wane ne 
kuwa zai taya shi aikin ba tare da ya san halin da 
yake ciki ba? Ya yi hanzari ya kawar da wannan 
tunanin a zuciyarsa sannan ya kalli Mahmud ya ce, 
“yallabai, to shi wannan kasuwancin wayon ta ina ya 
samo asali kuwa?” 


Mahmud ya ce, “Ka san shi laifi ba shi da 


ubangida, kowa gudunsa yake yi. Amma a rubuce dai 
an ce wani bature ne mai suna Charles Ponzi ya soma 
birkita duniya da wannan damfarar, duk da kafin shi 
din an sha samun wasu mutane suna aikata kamar 


yadda ya yi. Sai dai nasa ya fi shahara, domin hatta 
sunan damfarar ma da sunansa ake kiranta watau 


Ponzi Scheme. Kuma tun daga zamaninsa zuwa yau 
an sha yin manyan macuta bisa tsarin wannan 


kasuwanci amma su uku ne suka fi kowa shahara.” 
“Da wa, da wa kenan suka fi shahara?” In ji 
Samanja Ado. 
“Na farko shi kansa Ponzi din, sai wani mai suna 
Barnie Madoff da kuma wani da ake kira Sergey 
Mavrodi. Wadannan barayin zamanin, tarihinsu na 


cike da abubuwan mamaki kwarai da gaske.” 


A 


Barayin Zamani 


Samanja Ado ya yi hamma sannan ya duba agogo 
ya ce, “da akwai lokaci kuwa zan so ka ba ni tarihin 


nasu daya bayan daya.” 
Mahmud ya ce, “gaskiya ba zan iya kawo 


tarihinsu kai tsaye ba, amma da za ka duba google za 
ka samu cikakken tarihinsu da irin tsiyar da 


kowannensu ya tsula a duniyar nan.” Samanja Ado ya 
ce, “taimaka ka tambayo mana gogul din a wayarka. 
Ai yau ka zama cikakke kuma babban malamina.” 
Mahmud ya yi murmushin jin dadi, ya yi rubutu cikin 
wayarsa sannan ya jira sakamako. Zuwa wani lokaci 
ya ce, “ga tarihin Ponzi na samo.” 


“Karanta mu ji yadda yake Oga.” In ji Samanja 


Ado. Cikin jin dadin yadda dansanda ya ambace shi 
da oga, Mahmud ya soma karatun yana cewa, “Shi 
dai Charles Gugliemo Tebaldo Ponzi, dan asalin kasar 
Italiya wanda shirin damfarar nan ta zamani da ake 
kira Ponzi Scheme ya samo asali daga sunansa, an 
haife shi a shekarar 1882. Ya shiga kasar Amerika a 
shekarar 1903 da nufin ya yi arziki ya koma Kkasarsu 
yana cin duniya da tsinke kamar yadda ya ga ana yi a 
wancan lokacin. A shekarar 1910 ya yi wani laifi a 
kasar ta Amerika, aka kama shi aka daure shekara 
daya. Bayan ya fito ya ci gaba da buge - buge har ya 
yi aikin banki wanda ke ba da kudin ruwa fiye da 
sauran bankuna. A wannan aikin ne ya fahimci irin 


227 


Danladi Z. Haruna 


dabarar da ake yi wajen diban kudin wani a biya 
wani da sunan riba ko bunkasar kudi duk da irin 


hadarin da ke ciki na kasada da ganganci. 


Bayan bankin ya durkushe ya sulale zuwa Kasar 


Kanada. A can ma ya sake yin wata damfarar da ya 
saci sa hannun wani mutum ya fitar da kudi daga 


banki. Aka kama shi aka daure shekara uku. Bayan 


ya fito sai ya gudu birnin Boston a kasar Amerika, 
anan ne ya gamu da wata yarinya 'yar asalin kasar 


Italiya mai suna Rose. Babu jimawa kuwa suka yi 
aure tsakaninsu. 

Ponzi ya ci gaba da bubbugawa tsakanin karya 
da gaskiya har ya kafa wani kamfanin da ke tallata 


kayan mutane a jaridu da mujallu. A haka ne wani 
mutum daga kasar Spain ya aiko masa da wasika mai 
dauke da Kan Sarki domin ya aika masa da amsa ta 


koma cikin gaggawa. Ta dalilin wannan wasikar ne 
ya ga wata irin dama da babu wanda ya taba 


tunaninta. Ya ga cewar zai iya saro irin wannan Kan 
Sarkin daga wata kasa ya sayar a Amerika, karshe ya 


samu riba misalin ninki hudu na uwar kudinsa. Da ya 
samu wannan dabara sai kuma ya shiga tunanin inda 


zai samu jarin da zai soma wannan kasuwanci. 


Duk bankin da ya je neman rance sai su hana shi, 
wani karamin banki mai suna Hanover Trust ma har 


korar kare suka yi masa. Ya rika bin manyan attajirai 


Q 
O 


Barayin Zamani 


domin su ba shi rancen kudi amma bai samu wanda 
zai lamunce ya zuba jari a wannan kasuwanci mai 


cike da kasada ba. Bayan wani lokaci sai ya tuna da 
dabarar nan da ya ga ana yi a bankin da ya taba aiki 


karkashinsa. Don haka sai ya soma neman masu zuba 
hannun jari da zummar zai biya mutum kashi 50 tare 


da uwar kudinsa bayan kwana 45. Idan kuma kudin 
sun kai kwanaki 90, ya ce zai biya kashi 100 a 
matsayin riba. 


Da mutane suka ji garabasa, sai suka yi ta kawo 
kudi suna zuba hannun jari. Ya yi ta samun mutane 


suna ta zuba kudi kamar ruwan sama. Sai dai ba 
kamar yadda ya yi tsammanin samun riba mai 


dumbin yawa a cikin cinikin Kan Sarki ba. Domin ba 
a cika nemansa sosai ba, kuma ba shi da yawan da za 


a dogara da shi a matsayin sana'a tabbatacciya. Duk 
da haka Ponzi ya ci gaba da rudin mutane da cewa ya 


gano abin da babu wanda ya gano. Aka yi ta zuba 
hannun jari, tun daga lissafin kwabo har ya zarce 


zuwa malala gashin tunkiya. Duk wanda ya zuba 
hannun jari sai a bukaci ya je ya nemo wasu 
karkashinsa su ma su Zubajari, shi kuma a kara masa 
da tukuici. Idan lokacin biyan kudin ya yi, sai a lallabi 
mutum a biya shi rabi, ragowar kuma a ce ya bari su 
kara kauri. 


229 


Danladi Z. Haruna 


Mutane suka yi ta sayar da kadarorinsu suna 
kawowa Ponzi yana kalmashewa. Cikin kankanin 
lokaci ya tara kudi masu dumbin yawa. Ya sayi wata 
irin mota da ake yayi a wannan lokacin mai suna 
Locomotive. Har ila yau kuma ya sayi wani katafaren 
gida mai girman kilomita biyu. Daga bisani saboda 
yawan kudin da asusunsa ke da shi a bankin 
Hanover, watau bankin da suka taba yi masa korar 
kare, tilas suka amince ya zama shugaba kuma 
babban darakta a bankin. 

Saboda yawan kudin da mutane ke ta lafta masa 
kullum da yadda labarinsa ya watsu kamar wuta daji, 


ya sa hukumomi suka soma sa ido a kansa, to sai dai 
kuma hatta 'yansanda da alkalai da sojoji sai suka 


tafiya wajensa a sace suna zuba hannun jari. Da yawa 
daga cikinsu kuma suka zama karnukan farautarsa. 


Don haka aka rasa yadda za a yi da shi. 


Sai dai da yake ba duka rana take Juma'a ba, duk 
da cewar ya kalallame mutane da dadin bakinsa, 
shugaban kamfanin jaridar Boston Post bai yarda ya 


zurma ciki ba. Tare da taimakon wani tsohon 
ma'aikacinsu da ya koma aiki da Ponzi suka gudanar 
da wani rahoton bin diddigi, inda suka gano asalinsa 


da irin rayuwar da ya yi a baya. 
Daga fitar wannan rahoto sai jama'a suka shiga 
shakku game da Ponzi. Nan fa aka yi ta zuwa ana 


Barayin Zamani 


fitar da kudi. Aka yi ta fitarwa, aka yi ta fitarwa, har 
zamana asusun bankinsa da ke dauke da kudi malala 
gashin tunkiya ya zama babu ko karfanfana sai lodin 


bashi da ake kira 'Overdraft'. Yayin da bankin 
Hanover suka ga alamun cewar bankin ya dauki 
hanyar durkushewa saboda fitar da kudin da ake yi 
ba Kkakkautawa, sai suka cire hannun jarin Ponzi da 
ke wajensu na dala miliyan daya da rabi suka kwashe 
abin da suke binsa bashi na dala dubu dari biyar tare 


da kudin ruwan da ya jaza musu. A karshe suka ba 


shi canjinsa da bai bai wuce dala dubu dari hudu ba. 
A lokacin kuwa an Kkiyasta cewa ana binsa bashin 


dala miliyan bakwai. 


Yayin da matar Ponzi ta ga abin ya wuce hankali, 


sai ta tursasa masa ya mika kansa ga hukuma. Aka 
caje shi da laifuka goma sha daya kowanne laifi 
akwai hujjoji sama da dari da shirin da ke tabbatar 


da shi ga Ponzi. Bayan an jima ana fafatawa da shi, 
matar ta sake matsa masa ya amsa laifinsa. Aka 


daure shi shekara bakwai. Bayan ya fito kuma aka 
sake kama shi bisa laifin kwace aka sake daure shi 


shekara biyar. Daga nan aka tasa Keyarsa zuwa 
kasarsu a matsayin mugun bako. 

Ja'irin, ana cikin tafiya da shi a hanya sai ya gudu 
ya arce zuwa jihar California, acan ma ya kafa irin 
wannan kasuwanci da sunan 'Cinikin Fuloti mai riba'. 


231 


Danladi Z. Haruna 


Duk wanda ya kawo kudinsa za a ba shi ninki biyu 
bayan wata uku. Babu jimawa gwamnatin jihar ta 
damke shi aka daure shi shekara biyu. Yayin da ya 
fito sai aka gano ashe ma ba shi da shaidar zama dan 
kasa duk zamansa a Amerika kusan shekara talatin. 
Nan da nan aka iza Keyarsa zuwa Kasarsu. A can ma 
dai ya rika taba irin wannan sana'a ba tare da nasara 
ba. Duk lokacin da aka kama shi, sai a daure shi zuwa 
‘yan watanni a sake shi. Karshe rayuwar Ponzi dai 
talauci da fatara suka gallabe shi ya yi gudun hijira 
zuwa Kasar Birazil inda cuta ta kama shi aka kwantar 
da shi a wani asibitin gajiyayyu da ke birnin Rio de 
Jeneiro. Ya mutu a wannan asibitin cikin shekarar 
1949 yana da shekara sittin da bakwai.” 

Mahmud ya dubi Samanja Ado wanda ya tattara 
dukka hankalinsa ya nutsu yana sauraronsa ya ce, 
“To ka ji tarin wannan macucin. Saboda shaharar da 
ya yi, ya sa ake kiran irin wannan sana'a da sunansa 


watau Ponzi Scheme. Har yanzu ana samun wadansu 
na amfani da irin wannan dabara wajen dulmiyar da 
dukiyar mutane ta hanyar nuna musu wani irin 


nau'in kasuwanci mai riba. Amma a zahirin gaskiya 


kudin wasu suke diba suna biyan wasu, a karshe dole 
sai an samu wanda ba zai samu kudinsa ba har 


abada.” 


Barayin Zamani 


Samanja Ado ya mike cikin hanzari, Mahmud na 
binsa da kallo cike da mamakin wannan gaggawar 


fita haka. Jimawa kada ya dawo dauke da kwalbar 
lemo ya mikawa Mahmud yana cewa, “Oga ga 
wannan ka dan jika makoshi.” Cikin mamaki 
Mahmud ya karba. 

“Don Allah ci gaba da labarin macuci nag aba mu 
ji yadda shi kuma kulla nasa makircin da yadda 
zamani ya juya masa baya.” Mahmud ya ce, “bari shi 
ma na lalubo nasa tarihin mu gani.” Bayan lokaci 
yana bincike a wayarsa ya ce, “yawwa shi ma dai ga 
abin da aka fada game da shi, 

“Shi Bernard Madoff haifaffen Amerika ne kuma 
ya fi shahara kan harkokin hada-hadar kudade ta 
karkashin wani kamfaninsa mai suna Bernard L. 
Madoff Investment Securities, LLC wanda ya soma 
aiki da shi yana damfarar mutane da sunan 
kasuwanci tun daga shekarar 1980. An haife shi cikin 
watan Afrilu na shekarar 1938 a birnin Newyork. Ya 


karanci kimiyyar siyasa a digirinsa na farko. Daga 
bisani ya soma aiki a wani Karamin ofishin jam'iyya 
inda ya tara kudi daga albashinsa da ya kai dala dubu 
biyar. Da wannan kudin ya soma tunanin kafa 
kamfani inda ya yo rance daga banki na dala dubu 
hamsin ya hada da abin da ke wajensa ya soma 
harkar kudade har ta kai ya rike mukamin babban 


233 


Danladi Z. Haruna 


jami'i a babbar hukumar nan ta sayen hannun jari da 

ke Amerika saboda karfin da kamfaninsa ke da shi. 
Sau da dama mutanen da ke hulda da shi suna 

mamakin hanyoyin da yake bi domin ganin hannun 


jarin da suka zuba wajensa ba su dulmiya ba kuma 
har ma suna samun riba fiye da yadda suke samu a 


wasu wuraren. Da haka aka yi ta kawo masa kudi 
yana zubawa mutane a kamfanoni da sunan hannun 
jari. Aka yi ta hira da shi a kafafen labaru domin 
tambayarsa sirrin kasuwancinsa da yadda yake 
samun nasara, yak an danganta nasarorinsa da sunan 
wai tsabar iya dabara ne da sanin ya kamata. Sai dai 


fa tuni iyalinsa, watau matarsa da 'ya'yansa sun 
fahimci cewa mahaifin nasu duk burgar da yake yi ta 


sanin kasuwanci, ta gina ba ta shiga ba ne. Don haka 
suka titsiye shi kan ya fada musu gaskiyar ikirarin da 
ya yi cewar zai ba wa ma'aikatansa kyautar miliyoyin 
kudade tun kafin cikar wa'adin da ya ambata musu 


tun farko. Anan dai mutumin ya fashe da kuka ya 


bayyana musu gaskiyar maganar cewar, ya fadi haka 
ne kurum domin sake jawo hankalin mutane su ci 


gaba da zuba jari kamar yadda suke yi a baya. 
Daga jin haka sai 'ya'yan suka kai tseguminsa 
wajen mahukunta. Nan da nan kuwa aka damke shi 


cikin shekarar 2008. Bayan tuhuma ta tsawon lokaci, 
a shekarar 2009 Bernard ya amince da laifuka goma 


sha daya da ake zarginsa da su. Don haka kotu aka 


Barayin Zamani 


zartar masa da hukuncin daurin shekara dari da 
hamsin a kurkuku. Sannan aka kwace mafi yawa 
daga kadarorin da ya mallaka. Yanzu haka yana can 
gidan maza yana karbar gabza. Sai dai a shekarar 
2010 babban dansa mai suna Mark, saboda yadda 


bakin ciki da takaici suka ishe shi na yadda ake 
tereren tunawa da cutar da mahaifinsa ya yi duk 


shekara, ya rataye kansa ya mutu. ya ci shinkafar 
bera ya mutu. Shi kuma karamin mai suna Andrew 


ya mutu a shekarar 2014.” 


Samanja Ado ya tauna goro ya ce, “Allah ya kara 
nauyin kasa. Allah ya sa ma kada a sako tsohon nasu 
sai ya hauri arewa tukunna.” Mahmud ya ce, 
“Yallabai, ai sha'anin doka ne, ka fi ni sanin yadda 
take tafiya. Ta yiwu nan gaba kadan gwamnatin ta 


yafe masa a sake shi.” 


“A sake shi kamar yaya? Ina kuma alhakin 
wadanda ya cuta tsawon lokaci shekara da shekaru?” 


Mahmud ya ce, “ai da yake kudaden da Bernad 
yake tattarawa yawanci na sata ne da damfara daga 
macutan duniya da ke musayar kudade ta bakar 


hanya ne. Shi ya sa da gwamnatin ta kwace dukiyar 
aka rasa wanda zai je ya karba gudun tuhuma.” 


235 


Danladi Z. Haruna 


“Samanja Ado ya ce, “lallai fa akwai shegu a 
duniyar nan. Ba ni labarin na ukun shi kuma yaya ma 
sunansa? Shege Mairodi ko?” 

“Sergey Mavrodi, dan asalin kasar Rasha ne 
wanda ake wa kirari ma Sarkin Busa wanda aka 
bayar da labarinsa a littafin Magana Jari Ce.” 

Samanja Ado ya bushe da dariya ya ce, “me ya 
hada labarun littafin Magana Jari Ce da irin 


wadannan macutan?” Mahmud ya ce, “ana masa 
lakabi da 'Pied Piper Of Hamelin' domin shi mutum 


ne da ya shahara wajen iya cakuda Karya da gaskiya. 
Kai tsaye yake shaida wa mabiyansa cewar akwai 
hadari fa cikin abin da yake aikatawa amma a gefe 
daya kuma yana shaida musu cewar tsarinsa shi ne 
ingantaccen gwadabe da za a iya rabuwa da talauci 


har abada. Amma abin da nake nufi, shi labarin 
Sarkin Busa da ke littafin Magana Jari Ce ya samo 
asali ne daga wancan labarin na 'Pied Piper Of 


Hamelin'.” 

Samanja Ado ya gyada kai ya ce, “na fahimta 
yanzu, yi sauri ka lalubo labarin nasa muji irin nasa 
salon.” Ya duba agogon da ke daure hannunsa ya ce, 


“Allah ya sa kar su kammala mitin din nan yanzu.” 
Mahmud ya laluba rariyar likau da ya samu daga 


sakamakon google. Ya soma karanta tarihin mutumin 


a gajarce. 


A 
(239 


Barayin Zamani 


“Shi dai Sergey Panteleevich Mavrodi, an haife 
shi ne a shekarar 1955 cikin kasar Rasha. Tun yana 
matashi yake aikata kananan laifuka dangane da 
damfara. Sau uku ana kama shi a shekarar 1983, duk 
da tsananin da Rasha ke da shi wajen sa ido ga ‘yan 
kasarta, amma ja'irin sau da dama ba a iya hukunta 
shi saboda kaifin harshensa da tsaurin idonsa. 

A shekarar 1989 Sergey Mavrodi da kaninsa mai 
suna Vyacheslav Mavrodi da kuma wani mai suna 


Olga Melnikova suka bude kamfani mai dauke da 
sunayensu na biyu watau Mavrodi Melnikova 


Mavrodi, wanda a takaice ake kira MMM. Suka soma 
safarar kwamfutoci daga kasar Amerika zuwa Rasha. 
Babu jimawa kamfanin ya durkushe saboda an kama 
su da laifin kin biyan kudin haraji. Daga nan Sergey 
ya samu wata dabara cikin shekarar 1993 inda ya 
shiga hada - hadar kudi. Ya rika bin mutane da dadin 
baki yana karbar kudi da sunan hannun jari bisa 
alkawarin biyan ribar kashi dubu watau ninki goma 


na abin da mutum ya zuba. A lokacin kuwa Rasha ana 
fama da matsin tattalin arziki, farashin kayayyaki 
kullum yana kara hauhawa. Mutane da suka ga 
hanyar samun kudi asiri rufe, sai suka yi ta sayar da 


kadarorinsu suna ta zubawa. Kamfani kuma kullum 
yana fada a kafafen rediyo da talabijin cewa sun 
samu riba niniki dubu goma ko ribar kashi dubu 


237 


Danladi Z. Haruna 


ashirin har dai zuwa ribar kasha dubu hamsin a cikin 
wata daya kacal. 


Suka yi ta farfaganda suna cewa akwai hannun 
jari miliyan dubu kaza na mutane. Kai, daga bisani 
ma dai lissafin kudi ya gagara, sai dai kamfanin ya 
rika cewa yana da hannun jari cikin daki kaza na 
kudin kasar Rasha watau Robul. Da lissafin ya wuce 


hankali, sai shugaban kasar Rasha na wancan 
lokacin mai suna Boris Yelsin ya fitar da dokar da ta 
hana kamfanin MMM ya bayyana adadin hannun 


jarinsa a bainar jama'a. 


Ganin kamfanin MMM ya samu nasara, sai wasu 
kamfanoni irinsa suka bayyana, kowanne ya dage da 
talla da romon baka. Wani daga kamfanonin ma ya yi 
alkawarin zai biya ribar ninki dubu 30 na abin da 
mutum ya Zuba bayan shekara daya. Wani kuma ya 
ce zai rika bayar da ribar kasha dubu duk bayan 
kwanaki goma. Ganin haka ya sa Mavrodi da 
tawagarsa suka bullo da dabarun jan hankalin masu 
zuba hannun jari zuwa gare su. Suka fito da tsarin 


daukar mutane kyauta a motocin haya, da biyan 
kudin asibiti ga marasa lafiya da sauran dabarun 
musamman a kauyuka inda babu masu dogon 


bincike dangane da abin da me wakana a gari. 


A watan Yuli 1994 'yansanda suka rufe ofishin 
MMM bisa zargin ya ki biyan kudin haraji daidai 


Q 
O 


Barayin Zamani 


musamman bisa la'akari da irin tsububin ribar da 


kamfanin ke yayata cewar yana samu a kullum. 
Lissafin ya wuce lalitar gwamnatin Kasar ma baki 


daya. Da ma mai neman kuka ne aka jefe shi da 
kashin awaki. Ashe a lokacin da hakan ta faru, 
kamfani na daf da durkushewa, ki fadi ne kurum irin 
na masu taurine kai. Saboda haka, duk da an bude 


ofishin bayan wasu kwanaki, sai Mavrodi ya sanar da 
cewa gwamnati ta kwace masa dukiyarsa da hannun 


jarin mutane, don haka kamfani ya durkushe. Ya 
dora laifo kacokam akan gwamnati. Daga jin wannan 


mummunan labara, jama'a suka shiga halin ni “ya su, 
wasu ma dai mutanen kamar guda hamsin suka 


kashe kansu saboda tsananin bakin ciki. 
Da yake ya san kan tsiya, sai ya shirya da wasu 


mutanensa suka fita zanga-zangar goyon bayansa 
tare da kiran gwamnati da ta saki kadarorin 


kamfanin MMM da ta kwace. Da yake munafukin ya 


san irin abin da ya kulla, Mavrodi ya ki yarda da tayin 
da gwamnatin ta yi masa na zaunawa a teburin 


sulhu. Ya zamana kullum yana kara zafafa zargin 
cewar gwamnatin ce ta kassara masa kamfani. Da 
gwamnati ta ga lamarin nasa ya wuce minsharrin, sai 
aka bayar umarnin a kamo shi. To amma kafin a kai 


ga nasarar cafke shi, sai ya yi wuf ya shiga siyasa. 


239 


Danladi Z. Haruna 


Ya rika amfani da rudin mutanen da ya yaudara, 


ya yi ta kamfe cewa zai fito takarar shugaban kasa. 
Kuma idan ya ci zai ninka musu duk abin da suka 


rasa bisa ninki dubu goma. 

Bayan an jima ana ja - in - ja da shi, sai gwamnati 
ta janye umarnin kama shi bisa sharadin zai janye 
aniyar sa ta tsayawa takarar shugaban kasa. Duk da 
haka mutane suka yi rokonsa kan ya fito takara. Don 
haka ya tsaya takarar dan majalisar jihar Duma. Yana 
samun nasarar a zaben, sai ya samu rigar kariya daga 


dukkan tuhumomin da ake masa, domin kuwa daga 
zuwansa majalisa ya yi ta kulle - kulle aka ba shi 


mukamin mataimakin kakakin majalisar. To amma 
da sa'a ta juye da shi, a shekarar 1996 aka janye rigar 


kariyar da yake da ita. Don haka ya shiga wasan buya 
daga jami'an gwamnati da mutanen da suke nemansa 


ruwa a jallo. 
An ce a wannan shekarar ta 1996 ne ya gudu 


zuwa Amerika inda ya bude wani kamfani mai suna 
Security Generation wanda ke biyan ribar kashi dari 


biyu ga masu hannun jari. Wasu kuma suka ce bai 


tafi ko'ina ba, ya buya ne a birnin Moscow yana 
biyan wasu karti suna gadinsa tare da kawo masa 


tsegumin abubuwan da ke faruwa a gari. Babu 
jimawa kamfanin SG ya durkushe bayan ya waske 


miliyoyin dalolin mutane. 


Barayin Zamani 


A shekarar 2003 aka gano inda Mavrodi yake 
boye, aka cafke shi. Aka ba shi kwafin Kkorafe - 
korafen da mutane suka shigar akansa. Littatafai 
guda dari shida da hamsin aka cika su da wadannan 
korafe - Rkorafe. Kowanne littafi yana kunshe da 
shafuka sama da dari uku. Gwamnati ta tsare a gidan 


kurkuku sannan aka ba shi umarnin ya zauna ya 
karance duka littatafan a cikin shekaru uku domin ya 


yi nazarin yadda zai kare kansa. Bayan cikar wa'adin 


aka gurfanar da shi gaba Kuliya. Ba tare da kai ruwa 
ran aba ya amince da manya daga cikin zarge - 


zargen. Nan take kuwa aka daure shi zuwa shekaru 


hudu da rabi a kurkuku. To amma abin dariya, sai 
aka ce wai lissafin zai kama tun daga lokacin da aka 
tsare shi aka ba shi aikin karatun littatafan Korafi. 
Don haka, daga yanke hukuncin bai fi wata guda ba 
aka sake shi. 


Mai hali ba ya fasa halinsa. Algungumin cikin 
shekarar 2008 ya fitar da wani littafi mai suna 
'Temptation' aka wallafa guda dubu bakwai gaba 


daya ya kare. A ciki ya bayar da tarihin 
gwagwarmayar sa da irin Kkudurinsa na kawo 
karshen hanyoyin hada-hadar kudi ta yadda wai 


kowa zai zama hamshakin mai kudi. Kuma ya soki 


gwamnati sosai a cikin littafin. Don haka sai 


241 


Danladi Z. Haruna 


gwamnati ta sake cafke shi aka daure shi shekara 
biyu. 

Bayan ya fito sai ya Kirkiro da wani sabon 
kasuwancin da ya radawa suna MMM - 2011. A bisa 
tsarin wannan kasuwanci, babu wani asusun da ake 
ajiye kudi a banki, kudaden za su rika musaya ne 


tsakanin jama'ar da suka rungumi tsarin. Ya radawa 
kudin da ake ta'ammali da su a wannan tsarin suna 


Mavro. Yadda suke yi shi ne, za ka zuba kudinka a 
bankinsu, idan sun shiga za a ba ka Mavro na adadin 
kudinka. Sai ka yi nufin bayar da gudunmawa, za a 
nuno maka wanda za ka ba shi gudunmawar. Duk 
abin da ka ba shi sai ka jira sai bayan kwanaki talatin 
sai kai ma ka nemi gudunmawa. A lokacin kuwa abin 
da ka bayar ya karu da kashi talatin. Sai a nuna maka 
wani can daban da zai ba ka gudunmawar. 

Da yake mutanen Kasar Rasha tuni sun firgita da 
irin cutar da ya yi musu a baya, sai suka rika kaffa - 
kaffa da shi. Da ya ga babu kasuwa anan, sai ya 


fantsama duniya tare da 'yan kanzaginsa. Ya kafa 
reshe a Indiya da Thailand da Afrika ta Kudu da 
Zimbabwe da kuma na Nijeriya. Ya kuwa shigo 


Nijeriya da kafar dama, domin kuwa an ce mutane 
sama miliyan talatin ne suka zuba hannun jari a 


tsarin MMM. Watakila gwamnatin Nijeriya ba ta 
dauki mataki akansa ba ne saboda yadda ya zo da 


Barayin Zamani 


sabon tsari da sunan bayar da gudunmawa ko 


tallafawa juna. Sai dai an sha jan kunnen mutane a 
kafafen yada labarai da su guji shiga irin wannan 


kasuwanci mara kan gado. 


Yayin da ya ga alkadarinsa ya kusan karyewa a 
Nijeriya, sai ya soma zargin gwamnatin da cewa wai 
tana yi masa zagon Kasa. Ya rubuta wata doguwar 
takarda a intanet da yake dora alhakin durkushewar 
kamfaninsa na MMM Nigeria kan gwamnati. A 
shekarar 2018 cikin watan Maris na 2018 aka bayar 
da sanarwar mutuwar Mavrodi a wani asibiti da ke 
kasar Rasha sakamakon bugun zuciya. Yam utu ya 
bar miliyoyin mutane da takaicin irin makudan 
kudaden da suka barnatar da nufin samun riba da 
har Abadan abada ba za su samu ba.” 


Samanja Ado ya ce, “Ko nan wajen namu an sha 
kawo mana kes akan wannan shegen MMM din. 
Kuma na na sha jin labarin wannan mugun a rediyo 


ana cewa a yi hankali da shi. Ashe ya mutu shi ma. 


Allah ya Kara nauyin kasa. Mu kuma za mu ci gaba da 
farautar yaransa da suka koyi saka a mugun zare irin 
nasa.” 


“ 


Mahmud ya ce, “ai yanzu kam ana samun 


yawaitar irin wannan kasuwanci ko'ina birjik. 
Shawara kurum mutane su rika la'akari da kowanne 


243 


Danladi Z. Haruna 


romon bakan da ake musu. Na ji ana cewa, wanda zai 
b aka riga...” 

“fara duban ta wuyansa.” Farat Samanja Ado 
ya fada. 

“ . WA i 

Da alama masu shiga irin wannan kasuwancin 

suna cike da dumbin jahilcin yadda abin ke tafiya ko 
kuma suna da tsananin kwadayi.” A ransa yana cewa, 
‘ko ni ma ba domin na ji darasi a babur dina ba, da 
tuni na shiga an sha da ni.’ 


Mahmud ya ce, “ai nake ganin duk biyun ne ya 
jawo haka.” 


Samanja Ado ya bude baki zai yi magana kenan, 
ya ji ana bada umarnin a shirya za a fita aiki. Babu 
sauran zama kenan, wai an debi 'ya'yan kuliya. Ya 
kaddara aransa cewar nan gaba zai sake tuntubar 


Mahmud domin daukar darasi na musamman kan 
abubuwan da suka danganci kwamfuta da surkullen 


ta masu abin mamaki. 


Barayin Zamani 


Sha Takwas - Asabar 9:00pm 
Wuyar Aiki Ba a Fara ba 


A ofishin CSP Ishak kuwa, bayan Mahmud da 
Samanja sun fita sai ya ci gaba da nazarce - nazarce 
dangane da bayanan da aka samu. Bayan wani lokaci 
ya dubi Alhaji Haris ya ce, “duk abin da yaron nan 


naku ya fada gaskiya ne. Ginin website din kun yi 
hanzari ba ku samu kwararru da za su duba muku 


ba. Ya kamata ku samu professional ya zama 
wakilinku wajen duba duk wani script kafin a hau da 


shi website din." 
Alhaji Haris ya yi gwauron numfashi ya ce, “mene 


ne hujjar barayin nan da suka kawo mana hari a 
website dinmu?" 


“Hujja kawai sun samu dama ne, kila ba ku kadai 
aka kai wa hari ba, an dai samu nasara akan naku ne 
saboda dalilan da aka ambata. Kuma ta yiwu sun 
shiga ne domin aikata barna a wani wajen. Gidanku 
ya zama sansanin kai hari kenan." 

Alhaji Haris ya sa hankici ya goge gumin da ke ci 
gaba da tsattsafo masa, wayarsa ta yi Kara, ya duba, 
Alhaji Sadi ne. Awa hudu kenan cif da yin taronsu 
game da halin da kamfaninsu ya shiga. 


"Hello Sir" Ya fada cikin taraddadi, ya san halin 
Alhaji Sadi wajen wutar ciki da bambami musamman 


245 


Danladi Z. Haruna 


idan ya ba da umarni ba a yi daidai ba. To amma 


wannan karon sai ya ji sabanin haka. 


“Mun samu sako daga godaddy, sun sake mana 
password." Alhaji Sadi ya fada cikin alamun 


gamsuwa. 


“To Alhamdulillah, komai ya yi daidai kenan." Ya ji 


hankalinsa ya soma kwantawa. 


"Yanzu sai ku yi kokarin shigar da abubuwan da 
kuka yi mana backup din su. Sannan na yi magana da 
experts anan za su duba mana website din, za su saka 
mana matakan tsaro masu yawa. Sannan mun yi 
magana za mu samu server ta kanmu ba ta haya ba. 
Har na yi magana da ICANN sun amince da wannan 
bukata." 

ICANN a takaice yana nufin Internet Corporation 


for Assigned Names and Numbers wata kungiya ce da 
ke da alhakin yin rijistar sunayen gidajen intanet da 


kuma ba da lambar aifi. 
“Yawwa hakan ya yi, yanzu haka ma ina tare da 
police suna bincike akan wadanda suka yi mana 


hacking din, kuma har sun gano su ma. Abin mamaki, 
ashe yan gida ne ma suka aikata mana wannan 


balahira." Alhaji Haris ya fada, zuciyarsa ta soma yin 


A 
(246 


Barayin Zamani 


haske, ya ji wani dadi na shigar sa da wani irin 


kuzari. 


"That very good, culprits must be brought to the 
book." Alhaji Sadi ya fada. Ya numfasa. “Duk 


shirinmu ba wanda za a fasa, Alhaji Kamalu dake 
Chana ya shaida min nasarar kulla yarjejeniya da 


kamfanin Ali Baba. Za su bamu duk abin da muke 
bukata." 

“Sannan Musa Idris da ke Legas ya samu ganawa 
da Comptroller, an bari sai jibi Litinin za a ci gaba da 


tattaunawa." 


Wannan labarin ya farantawa Alhaji Haris rai, sai 
da ya yi dariyar jin dadi. Nan take ya ji gumin 
fuskarsa ya daina kwararowa. Ya ji kamar ya daka 


tsalle don murna. Ya mike tsaye cikin fara'a ya ce, 
“Very glad with the tidings sir! Za mu ci gaba da 


shirye — shiryenmu anan. Kuma sabis din mu ma 
sun ce zai dawo da karfinsa da zarar sun kammala 
mana gyare - gyare." 

Da wannan suka ajiye wayar, Alhaji Haris ya dubi 
CSP Ishak ya ce, “Komai ya yi daidai, yanzu oganmu 


ne ke shaida min an sauya wani password kuma za a 
samar da server mai zaman kanta a gidan 


Salnaz.com" 


247 


Danladi Z. Haruna 


"Aha" In ji CSP Ishak, "Dama ina son ba ku 
wannan shawarar, mafita kenan daga sharrin 


hackers. Za mu ci gaba da bincikenmu a halin yanzu 
domin gano masu inda masu aika- aikar nan suka 


labe." 

Sajen Iro tare da wani Insfekta suka shiga da 
wata takarda a hannunsa. Ya mikawa CSP Ishak yana 
mai yi masa bayani. 


"Dukkansu a waje daya suke, kuma hasashenmu 


ya nuna kwamfutoci uku ne suke penetrating amma 
suna buya a bayan kwamfutoci kamar dubu biyar ta 


hanyar amfani da wasu saftwaya ma musamman." 


CSP Ishak ya makala tabarau sannan ya shiga 
nazarin takardar. Ya dubi Sajen Iro ya ce, "A shirya 
fita yanzun nan. Tunda an yi nasarar datse barnar 
tasu, a hanzarta cafko su tun kafin su watse." 
Insfekta da Sajen Iro suka fita domin cika umarni. 


Wannan umarni ne ya katse tattaunawar Samanja 
Ado da Mahmud. Cikin hanzari Samanja ya shiga 
rundunar zaratan 'yansanda domin zuwa aiki na 
musamman. Mahmud ya zauna yana mai ci gaba da 
karatun littafinsa. 


A 


Barayin Zamani 


Sha Tara - Asabar 11:00pm 


Ta Yaro Kyau Take... 
An kammala dukkan shirin da ya kamata domin 
cafke Kasurguman 'yan dandatsar da suka kai 


farmaki gidan Salnaz.com. Tuni an tantance inda 
suke ta hanyar amfani da hikimar Tracerouting 
watau bin sawun inda sako ya fito da kuma Domain 
Name Server (DNS), wannan hikima ce ta gano 
ainihin injin da yake turo sakon. 

A takaice jami'an tsaro sun yi amfani da 
wadannan dabaru da wasu masu yawa sannan suka 


gano wanda yake tura sakonnin da kuma hanyar da 
yake bi yana tura wa da inda yake boye yana aika - 


aikar. Cikin hanzari aka shirya zaratan 'yansanda 
suka durfafi wajen. Samanja Ado na tare da sauran 


jami'an tsaro har da Sajen Iro da ASP Faruk, haziki 
masanin kwamfuta wadanda ke jagorancin 


rundunar. 


KK KK KK KK KAKAK KAKAK KK 


Jaba ya shigar da wasu lambobi yayin da wata 
karamar taga ta bayyana a kundutun kwamfutarsa. 
A zahiri ya dukufa yana aiki, amma a karkashin 
zuciyarsa cike yake da jin haushin Kaska. Ya kagara a 


kammala wannan aikin ya kama gabansa. Ya tuna 
yadda kungiyar su Taliyos da suka dade suna neman 


249 


Danladi Z. Haruna 


ya shiga cikinsu amma ya Ki. Yanzu ga shi dukkan 
membobin kungiyar Taliyos sun mallaki motocin 
alfarma, shi kuwa ko babur din kirki bai mallaka ba, 


in ka debe wanda ya saya bara... 


Tunaninsa ya katse ya yin ya lura da sakon da ya 
fito daga kundutun kwamfutarsa. 

Kashedi! An sauya maka kalaman sirri, don haka 
mun fitar da kai! 

Ya daga kai ya dubi ragowar ma duk sun yi cirko- 
cirko, su ma duk abin da nasu Kkundutun yake 
nunawa kenan. Wasa ya baci! 

Kaska ya yi huci, ya naushi iska, wannan yana 
nufin aikin da suka kwana suka wuni suna yi ya tafi a 
iska kenan. Kuskuren da suka yi ba su yi hanzari sake 
adireshin babban rumbun da suka samu nasarar 
shiga ba. wannan kuwa ya faru saboda sakacin 
yaransa, ba sa bin umarnin abin da aka ce dasu. Da 
sun kammala aikinsu babu shakka za su samu alheri 
mai yawa, tunda babban kamfani suka kai wa 
farmaki, ga shi na gida babu wata wahalar karbar 
daloli ana tunanin inda za aje canji. A zuciyarsa ya 
hau zage - zage yana cewa, “Allah wadan aiki da 
wadanda basu san abin da suke yi ba, musamman 
wancan lusarin Jaba, na jawo shi a jiki amma don ya 


Barayin Zamani 


ga ina masa dariya yake min wulakanci. To kuwa zan 
nuna masa iyakarsa. Sai na... 


“You are under arrest!" Tunaninsa ya katse 
sakamakon tsawar da aka buga musu daga waje. 


Ko ba a fada musu ba asiri ya tonu. Karya ta kare, 


bori ya karya wuyan boka. Cikin hanzari Kaska ya 
fisge wayar da ke rarrabawa kwamfutocin wutar 
lantarki, duhu ya mamaye koina. Ya yi wura — wura 
zai gudu, babu waje! 

Yansanda ne kimanin goma kowanne dauke da 
bindiga suka shigo matsatstsen dakin, wani mai zafin 
nama tuni ya saki kunamar bindigarsa ta yi Kara 


dararam! Harsashin ya wuce kai tsaye ya samu wata 
tsohuwar kwamfuta ta fado kasa kwacam! Ta 


wargaje. Ganin haka Jaba ya rude ya fadi rub da ciki 
jiki na rawa. Samanja Ado ya keto wadanda ke 
gabansa ya damki wuyan Jaba ya daga shi. 

Cikin zafin nama ya daga hannu ya kaftara masa 
mari, ya sake falle shi da wani marin mai siffar barin 


makauniya. Jaba ya gigice musamman da ya ga wata 
farar wuta mai ratsin shudiya da rawaya na gewaya 


idanunsa. 


"Yallabai wallahi ba ni ba ne, ga shi can sunansa 
Kaska." Ya nuna Kaska wanda ke tsaye kamar gunki 


ya kasa motsi. A ransa yana cewa, 'Allah wadan 


251 


Danladi Z. Haruna 


wannan lusarin yaron mara wayo mara basira mara 
hankali. Da ma an ce ta yaro kyau ta ke ba ta Karko. 
Daga ganin 'yan sanda duk ga shi nan ya rude. Ban ga 


amfanin zama da irin su ba." Kaska ne ke wannan 
tunani yana huci kamar mesar da ta hadiye dan 


akuya. 


“Shi ne wanda ya damfari Dakta Sandara ta 


Fatakwal wadda aka yi ta fada a rediyo." Samanja 
Ado ya sake kife shi da wani marin mai fasalin 


mahangurba. 


“Don ubanka ku ne ashe kuka damfari wani 
mutum kudin katin waya ko?” Har yanzu yana neman 


wadannan barayi ido rufe. 

"Wallahi ban san su ba yallabai, amma zan fada 
maka gaskiya saboda Allah. Ni na taba yaudarar wani 
mutum mai suna Isa Maikudi ya ajiye aikinsa, amma 
bamu samu ko sisi daga wajensa ba. Kaska kuma shi 
ne ya yi wa Malam Gambo Bakanike phising." 
Samanja ya sake zabga masa mari. Bai damu da jin 
wannan labarin ba. Damfarar da suka sha yi ta katin 
waya ba za ta kirgu ba. Wannan ma ba ya cikin 


lissafin ayyukansu. 


“Ina wanda ya damfari wani kudi ta katin waya." 


Cikin gigicewa Jaba ya ci gaba da magana. 


À 


Barayin Zamani 


”Wancan dayan." Ya nuna Beza wanda tuni an 
garkama masa ankwa a hannu ana tattara na'urorin 


dake gabansa ana fita da su. 


“Shi ne wanda ya taba damfarar marubuci STK 
wanda shi ma na fada a rediyo.” Samanja ya matsa 
kusa da Beza ya kifa masa mari hagu da dama. Beza 
bai yi ko gezau ba. Samanja ya ci gaba da kallonsa ido 
da ido cikin jin haushi da fusata. Tuni anyi awon gaba 


da Kaska, aka hankada Keyar Jaba ya bi bayansa. 
Samanja na zabga masa mari domin ganinsa 
shirmemen kato sai ya yi tsammanin shi ne 
babbansu. Bai kula da rantse — rantsen da yake ta 
faman yi ba. Beza ya biyo su a baya cikin kulawar 
zaratan yansanda kowanne hake da bindiga cikin 


shirin ko — ta — kwana. 


253 


Danladi Z. Haruna 


Ashirin - Lahadi 6:00am 
Ta Faru Ta Kare 

Ba ta samu barcin kirki ba, saboda doki da jiran 
tsammanin shigowar kudi duk da ta riga ta fahimci 


manufar gasar da aka ce ta samu. Sai dai a ranta ji 
take kamar kowanne lokaci za a iya aiko mata da 


kudin gasar. A tunaninta, mai rai baya rasa motsi, 
fatanta ko iyakacin wadanda ta bayar a matsayin 


tukuici ne su dawo. Har yanzu ba ta fidda tsammani 


ba. Koda yake yau ba ranar aiki ba ce, amma yadda 
aka shaida mata kowanne lokaci kudi na iya shiga ta 


hanyar musayar kudi ta waya ko kwamfuta. Kuma an 
tabbatar mata a yau za ta ga wani sako cikin E-mail 


dinta. Tun da ta yi sallar asuba take zaune cikin 
kagauta tana jiran kira ko shigowar sabon E-mail 
wanda ta hakikance cewa shi ne masomi na sauya 


mata rayuwa. Ta kasa tabuka komai tana jiran 
tsammani. 

A maimakon sakon E-mail da take jira sai wasu 
sakonni ne suka yi ta dira kan wayarta daya bayan 
daya. Ba ta maida hankali gare su ba, domin tana 
jiran na E-mail tukunna wanda zai yi tasiri wajen ci 
gaban rayuwarta. 


Abin da Surayya bata fahimta da wuri ba, su ma 
wadannan sakonnin da suka shigo cikin wayarta za 


Barayin Zamani 


su yi tasiri wajen sauya tunaninta, amma ba yadda ta 
zata ba. 


adaa KKKKKK KKKKKK 


Bayan minti biyar wani sakon ya sake shigowa, na 
uku ya shigo, na hudu ya biyo bayansa. Daga nan sai 
na karshe ya diro. Ta yi tsaki, cikin fushi ta fisgi 
wayar ta duba. Idanunta suka firfito kamar karya 
sabuwar haihuwa da aka kwashewa 'ya'ya. Bata san 
lokacin da idanunta suka cicciko da hawaye ba, ta 
soma kuka. Ta sake karanta sakonnin daya bayan 


daya, dukkansu na dauke da abu iri daya, bambancin 
kawai daga bayanin lissafin abin da ya rage ne 


kurum. 


“Debit alert! Your account xxxxxx5544 has been 
debit NGN 40,000.00k 


Na biyu ya nuna an sake kwashe dubu arba'in, na 
uku an kwashi dubu talatin, na hudu an zabge dubu 
talatin da shida na karshe kuwa ya yi awon gaba da 


dubu goma sha taran da suka rage. Abin da ya rage 
saura ba su wuce 'yan nairori da kwabbai ba a cikin 


aSsusun. 


Ba ta san lokacin da ta soma kuka haikan ba, 
duka — duka kudin asusun bai wuce dubu dari da 


sittin da biyar ba. Dama mahaifinta ne ya zuba mata 
domin biyan kudin makaranta, ga shi kuma ba ya 


255 


Danladi Z. Haruna 


gari ballantana ta kai masa kokenta. Idan yana nan 
ma wane irin bayani za ta yi masa ya gamsu cewar ta 
gamu da sharrin barayin Intanet ne? 


Ta tuna fadan da ya yi mata kwanaki kafin ya tafi 
kan yadda take bata lokaci akan waya maimakon 


mayar da hankali wajen karatunta. Idanunta suka 
rika nuna mata shi a lokacin da yake tsaye kofar 


dakin yana mata magana. 


"Surayya idan ba ki daina wannan shirmen da 
waya ba zan bata miki! Yaya tun dazu nake magana 
amma kin Ki kula ni?" Mahaifinta ne Alhaji Tafida ke 


magana cikin fushi. Da hanzari ta ajiye wayar a inda 
take caji ta fita. Alhaji Tafida na tsaye sanye da 
babbar riga ta wagambari ruwan kasa, ya sa hula 
kirar damanga fasalin kayan. Biye da shi direba ne 
dauke da manyan jakunkuna guda biyu. Da dukkan 


alamu tafiya zai yi. 


Ta durkusa "Ga ni, yi hakuri Baba na daina.” Ya 
harare ta, ya yi kwafa. “Kin ki maida hankali ga 
karatu saboda shiririta, amma kullum idanunki na 
kan waya.“ Ya mika mata wata takarda. 

"Na shigar da school fees din makarantarki a cikin 
account din ki. Saura kuma ki sake yin sakaci ki kuma 


faduwa." 


A 
256 


Barayin Zamani 


Ta soma tsalle don murna, sati biyu kenan tana 
bin sa da magiya da roko kan ya biya mata kudin 
maimaita aji da za ta yi a matakin karshe na diploma, 
amma ya Kekasa kasa, a cewarsa tunda bata maida 
hankali ba har ta fadi jarrabawa, to aure zai yi mata 


koda bata da tsayayye. Ta riga ta saduda ma cewar 
ba zai biya mata ba, sai ga shi ba zato ba tsammani ya 
biya mata. 

“Baba na gode," Ta amshi takardar, lissafin wasu 
abubuwa ne da ta tambaya tun kwanaki, bai kula ta 
ba. 


"Na zuba kudin sayen wadannan a ciki, sai ki 
dauko ki je ki sayo." Ta sake daka wani tsallen tana 


murna. Baba ya yi min komai. Ta fada a ranta. 
"Ki maida hankali wajen karatunki, ki daina 
shirme, sai an samu karatu ake nutsuwa a yi komai." 
“To Baba zan kiyaye." 
"Madalla, ni zan yi tafiya yadda na fada miki jiya, 


zan yi sati daya." 

Ya saba fita waje tamkar wanda zai je ofis ya 
dawo. Don haka ba wanda ke doki idan ya ce zai yi 
tafiya ballantana rakiya. 


“Allah ya kiyaye hanya, a dawo lafiya." 


257 


Danladi Z. Haruna 


Ya shiga gidan bayan mota kirar Ford Focus, 
sabuwar yayi, 'yar zamani, direba ya ja. Tana tsaye 


tana daga masa hannu har suka Kule. 


Tunaninta ya dawo. Babu ko shakka da wuya 
mahaifinta ya yarda ya Kara bata wasu kudaden. 
Ballantana mahaifiyarta wadda ita a son samunta a 


hakura da karatun haka a shiga dakin miji. Ta 
hakikance ma ba ra'ayin babanta ba ne barazanar da 


ya yi mata kwanaki. 
Ta yi ajiyar zuciya yayin da ta tuna Mahmud, 


watakila shi kadai zai taimaka mata a samu dabarar 
da za a dawo da wadannan kudade da aka satar 


mata. 


Ta tuna farkon haduwarsu a gidan sadar da 
zumuncin zamani. Hoton da ta sa a bangon gidanta 


tana sanye da riga mai gajeren hannu, wadda ke 
bayyana wasu muhimman sassan jikinta ta saka 


dogon wando, kan ta babu dankwali. 
Idan ta sa sabon hoto ta kanji dadin yadda samari 
ke koda hoton da yabawa kyakkyawar surarta, 


wannan hoton ma ya samu karbuwa wajen samari. In 
banda 'yan kalilan dake sukar yadda ta bayyanar da 


gashin kanta da kuma sauran sassa babu kunya. 
Hoton dai ya samu tsokaci a kalla guda dubu uku da 


4, 
O 


Barayin Zamani 


doriya. Ba ta damu da masu suka ba tunda masu 
yabon sun fi yawa. 
Kwana biyu sai ga hoton ya sake bayyana da wata 


siffa ta daban, wannan karon ma kanta babu 
dankwali kamar wancan, sai dai babu komai a jikinta 


sai dan kamfai. Ga ta tsaye a bakin teku, wani 
garjejen kato na bayanta shi ma haka sillau sai dan 


kankanin kamfai. Duk wanda ya ga hoton, sai ya yi 
tsokacin tofin ala tsine gare ta. Bata san halin da ake 
ciki ba sai da wata kawarta tayi mata sakon nuna 
rashin jin dadin ta da yadda ta fito da wannan hoto. 


Ta shiga ta duba, tsokaci ya doshi dubu hudu duk 


na Allah wadai. Nan da nan jikinta ya mutu murus. 
Ta ji kan ta ya yi nauyi kamar ba za ta iya daukarsa 


ba. Duk da haka duk minti daya sai ta leka shafin da 
aka makala hoton, tsokacin tsinuwa dai na ci gaba da 


bunkasa, illa kalilan da ke mata addu'ar shiriya. 
Hakanan wasu har garun ta suke lekowa da sakon 
zagi, wasu kuma sun bi ta har jakar sakonninta suna 


zagi da Allah wadai. 


Wani saurayi mai suna Mahmud Ibrahim shi 


kadai ne bai goyi bayan hoton ba. A cewarsa wannan 
ba shi ne ainihin hoton da Surayya Tafida ta dauka 


ba. Kodayake babu wanda ya gasgata shi amma ya 
kawo dalilai masu yawa, kuma ya fadi cewa hoton 


259 


Danladi Z. Haruna 


lika shi aka yi ba na gaskiya ba ne. Bata manta abin 
da ya rubuta ba. 


“Wannan hoton harhada shi aka yi, aka samo 
hoton wata a tube, aka cire kanta da kwamfuta 


sannan aka kawo kan hoton Surayya aka makala. 
Wanda ya aikata haka ko shakka babu namiji ne yake 


amfani da sunan mace. Kuma na yi alkawarin sai na 
gano ko waye.” 


Ya kuwa cika alkawarinsa, bayan kamar minti 
goma ya tuntube ta ta jakar sakonni, bata yi kasa a 
gwiwa ba ta fada masa gaskiyar maganar cewa ba ta 
san da hoton ba kuma ba ta san wata mai suna Fa'iza 


Gimba ba. Ya fada mata yadda za ta nemi taimakon 
kawayenta da sauran abokai domin a cire hoton daga 


yanar gizo. Washegari kuwa aka nemi hoton aka 
rasa, duk da cewar an samu wasu shakiyai da suka 
kwafa a wayoyinsu. 

Kwana biyu sai ga sako daga akawun din Fa'iza 
Gimba tana ba wa jama'a hakuri cewar hoton nan ba 
na gaskiya ba ne, kuma tana neman afuwa ga duk 
wanda ta batawa. Abin mamaki, sai ga zagi ya dawo 
kan Fa'iza, wasu na tsinuwa wasu na tir wasu na 


mata fatan shiriya. Mahmud Ibrahim ya sake jaddada 
cewar wannan asusun namiji ne ke gudanar da shi da 


sunan mace. 


Barayin Zamani 


Ranar Surayya ta samu sakon jaje barkatai, wasu 
da a baya suke zaginta suka nemi afuwarta, wasu 
kuma suka yi mata nasihar ta daina sanya irin 
wadannan hotunan da za a iya sake musu fasali cikin 


sauki. 

Babu shakka ta koyi darasi, daga wannan ba ta 
kara saka hotonta ba sai na gidaje, fulawa, littafi da 
sauransu. Daga nan kuma amincinsu da Mahmud ya 
yi karfi har ya rikide zuwa kwarya - kwaryar 
soyayya. 


Ta ja dogon numfashi, ta hakikance yanzu ma zai 
iya taimaka mata wajen gano barayin nan ko akalla 
zai iya ba ta shawarar yadda za ta fuskanci iyayenta 


da wannan bakin labari. 

Cikin sanyi jiki da kasala ta dauko wayarta rubuta 
gajeren sako zuwa ga wayar Mahmud. Ga mamakinta 
sai ga sakon ya dawo alamar bai je ba kenan. Ta 


laluba lissafin lalitar kudin kiranta, ashe babu 
isassun kudin tura sako, ta hallaka kudin wajen kiran 


barayin Intanet ba ta sani ba. 

Ta sake lalubar wurin tura sakon, watau ta 
akwatin isar da sakon gidan sada zumunci (inbox), ta 
yi gajeren rubutu ta aika masa. Ta zauna jugum 
kamar mara lafiya, tana ta addu'ar Allah ya sa ya ga 
sakon da wuri. 


261 


Danladi Z. Haruna 


Ashirin da Daya - Lahadi 11:00am 
Fata Na gari 


Mutane hudu ne a zaune bisa kujeri, biyu daga 
sashin dama, watau Alhaji Haris da Mahmud 
Ibrahim, biyun kuma da ke zaune a sashin hagu su 
ne, CSP Ishak da Saje Ado. Tsakiyarsu wani dogon 
teburi ne mai dauke da makirho da yawa, 


kowannensu ya zubawa bangon majigi ido. Hoton 
Alhaji Sadi ya bayyana sanye da shudiyar kwat da jan 


laktayit wadanda suka yi matukar yi masa kyau. 
Daga saman akwatin talabijin din akwai wata “yar 
na'ura daukar hoto dake kallonsu. Hakanan a dukkan 


kusurwoyi hudu na dakin akwai irin wannan na'ura. 
An shirya dakin musamman domin taro da jama'ar 


dake wurare daban-daban a fadin duniya. 
Muryar Alhaji Sadi ta ratso bututun amsa-kuwwa 
da ke sagale atsakiyar dakin. 


"Jama'a Assalamu alaikum." 
Gaba daya suka amsa “Wa alaikassalam" 


“Da farko dai ina muku sannu da zuwa, kuma ina 


gode muku bisa amsa kiran gaggawa da kuka yi. Na 
jinjina muku musamman yadda babu wanda ya 


makara." Ya dauko tabarau ya makala sannan ya ci 
gaba da bayani. 


A 


Barayin Zamani 


"A gurguje, babban dalilin wannan taron shi ne 
domin na gode muku yadda kuka tsaya tsayin daka 


tun jiya kuke abu daya har zuwa dare ba ku huta ba. 
Ga shi a yau din ma baku huta ba da cewar masu 


laifin sun zo hannu. Wannan ya nuna irin 
hazikancinku da sadaukantakarku.” Ya yi shiru yana 
kallonsu. 

CSP Ishak ya soma magana, "Abin farin ciki ne ga 
jami'an tsaro yadda kuka yi hanzarin kawo koken ku 
gare mu. Ba domin haka ba da ba za mu iya samun 
nasarar da muka samu ba. Shi yasa a kullum 
hukumar “yansanda ke kira, idan wani abu ya faru, a 


yi gaggawar sanar mata tun kafin ya baci. Ina fata 
wannan kuma zai zama darasi ga kamfaninku ku 
dauki matakin kariya ta yadda ba za a sake kai muku 
makamancin wannan farmakin ba," 


Alhaji Haris ya nemi iznin magana aka ba shi 
dama, "Ni ma godiya ta musamman zan mika ga 
hukumar 'yansanda musamman sashin binciken 


ayyukan ta'addacin intanet. Babu shakka jami'an da 
ke wannan sashi sun san aikinsu, muna fatan Allah 


ya taimake su. Haka nan ya zama wajibi na godewa 
ma'aikacinmu Mahmud Ibrahim yadda ya nuna 


dimbin fasahar da Allah ya hore masa. Kuma ina so 
na shaidawa jami'an tsaro cewar da yarda Allah ba za 


a sake kai wa kamfanlnrnu irin wannan farmaki ba. 


263 


Danladi Z. Haruna 


Domin yanzu haka shugaba Alhaji Sadi ya samo mana 
hanyoyin da za mu bi wajen kare kan mu. Mun gode 
kwarai. Allah ya sakawa kowa da alkhairi." 


Alhaji Sadi ya karbi magana, "Babu shakka mun yi 
kyakkyawan shiri a halin yanzu, mun dauki kwararru 
anan Italiya wadanda za su rika shirya mana duk 
sikirif din da muke bukata. Sannan za mu sanyawa 
gidanmu mukullai iri daban-daban, mafi Kkankanta 
shi ne wanda zai hana mutum shiga da zarar ya 
nakalci alamun rashin gaskiya gare shi. Kuma muna 
bayyana muku cewar yanzu haka an amince 
kamfaninmu ya bude rumbunan ajiya cikin kasa 
kuma an amince da ragi mai tsoka na dukkan kayan 
da zai shigo da shi, don haka muna bukatar hadin 
kanku domin samun nasarar abin da muka sa gaba 
na ci gaban tattalin arzikin kasa." Ya shaki numfashi. 


Ya ci gaba da magana ya ce, “Mahmud Ibrahim." 


"Yes Sir!" Mahmud ya amsa cikin girmamawa. 
“Bisa kwazon da ka nuna wajen dawo da martabar 


Salnaz.com, mun ga dacewar a ciyar da kai gaba daga 
ma'aikacin wucin gadi zuwa' na dindindin. Gobe da 
yardar Allah za a baka takarda da ke tabbatar da 
haka. 

CSP Ishak da mukarrabanka, kamfani ya gode 
muku Kwarai da gaske saboda aiki da kuka yi babu 
nawa babu son zuciya. Allah ya saka muku da alheri. 


Barayin Zamani 


Sannan kamfani zai rubuta muku takardar yabawa 
kuma za mu mika takardar har gaban shugaban 


'yansanda na kasa watau IG. 


Saje Ado yana so yin magana, amma da yake CSP 
na wajen bai samu zarafi ba. Da haka taro ya tashi, 


kowa ya tafi yana clke da murna da farin ciki. 


265 


Danladi Z. Haruna 


Ashirin da Biyu - Litinin 9:00am 


Haka Ya Cimma Ruwa 


'Kirrrrrrrrrr! Kiirrrrrrr!! Kirrrrrrr!!!' Waya ta 
soma raratu, sakan biyar aka dauka. 


“Hello, kana magana da Mahmud Ibrahim, wakilin 
Salnaz.com, kamfanin Afrika na farko da ke sayar da 
kayan masarufi a intanet tamkar a turai." 

“Yawwa sunana Shamsuddeen Kabir, please ina 


son sayen Plasma TV da Deep Freezer da Washing 
Machine gaba dayansu samfurin IPD na duba website 


din ku ban gani ba." 
"Duk muna da wadannan abubuwa, ka duba daga 
sama bangaren dama akwai catalogue, daga kasa 


akwai House Appliance nan za ka shiga. Ko kuma mafi 
sauki ka duba sama barin hagu akwai wani karamin 
akwatin bincike an rubuta search, sai ka rubuta IPD 
zai fito maka da kayayyakin da muke da su na 


wannan kamfanin." 
“Kai akwai wuya wannan." Ba ku da wata 
hanyar?" Aka fada daga daya sashin. 


"Yallabai ka turo mana duk abubuwan da kake so 
yanzu ta waya ko ta E-mail sai mu baka estimate da 


yadda za ka biya. Kayanka zai iso wajenka bayan awa 


A 
C266 


Barayin Zamani 


ashirin da hudu da karbar kudinka." Mahmud ne ke 
bada amsa ga kwastoman da ya kira kamfanin 


Salnaz. 


“To bari na turo muku yanzu yanzu.” 


“Muna sauraronka, mun gode, da fatan za ka ci 
gaba da hulda da Salnaz.com" 


Ba jimawa mai odar ya aiwatar da yadda aka 
fada masa. Aka tura masa lissafin kudaden ya biya 
kudin kamar yadda aka ba shi umarni. Nan da nan 
aka shirya dukkan kayan da ya yi oda aka tura masa 
ta hanyar masu jigila. 


Yau kam komai yana tafiya daidai, ana ta hada- 


hada yadda ya kamata. Yadda tsarin ke tafiya tamkar 
wani katafaren kantin kasuwanci da ke tsakiyar 
kasuwar birni, mutane na ta zurubtu ciki suna sayen 


abin da suke so. Duk lokacin da kwastomomi suka 
bukaci neman Karin bayani akwai wanda zai kula da 


su. 
Wannan shi ne kasuwancin zamani wanda 


mutum na daga gida zai duba abin da yake so ta 
kwamfuta ko wayarsa ya zaba ya darje sannan ya sa 


oda ta intanet, a kawo masa har gida. Babu 


taraddadin hanya ko tsoron mafasa ko wala — wala. 
To amma babbar matsalar ita ce 'yan dandatsa da 


suka zage dantse wajen gurgunta wannan harka. 


267 


Danladi Z. Haruna 


Kodayake da alama kamfanin Salnaz ya dauki 
kwararan matakai domin tunkarar duk wani farmaki 


da za a kawo musu. To amma fa gwamnati ce kadai 
za ta iya yakar wannan dabi'a ta hanyar gano masu 
bakar aniya duk inda suke da cafke su da hukunta su. 


KK KKK Kuku KKKKKK 


Karfe hudu Mahmud ya tashi daga wajen aiki, ya 
tattara rahoton ayyukan da ya yi a wannan rana 
wanda ya kunshi duk cinikin da ya yi da yawan 


wayar da ya amsa, da sakon E-mail da ya yi. Yau yana 
cike da farin ciki domin an danka masa takardar 
daukar aiki na dindindin a matsayin mataimakin 


karamin manaja. An kuma ce za a iya kara masa 


girma idan ya ci gaba da nuna kwazo. Saurin da yake 
yi ya isa gida domin ya nuna wa mahaifansa wannan 


abin murna su sa masa albarka. Tun jiya da ya sanar 
da su kowa ke ciki da farin ciki. 


Ya yin da ya fito suka gaisa da Malam Isiyaku 
wanda yau ke ta gaishe shi cikin ladabi da biyayya 


kamar dan kwikwiyo da ubangidansa. Ya ji labarin 
irin dawainiyar da ya sha jiya da shekaran jiya. 
Wannan ta sa ya kara kwarjini a idanunsa. 

Bayan Mahmud ya isa gida ya nuna takardar daukar 
aikin nan, kowa ya taya shi murna sannan ya shiga ya 
yi wanka ya soma cin abinci. Sai a lokacin ya tuna da 


4 
O 


Barayin Zamani 


wayarsa na kashe bai kunna ba. Tun da suka shiga 
aikin bincike bai kunna ta ba, haka da safe ma da ya 
zo ofis bai samu ya kunna ba saboda dokar kamfanin 
ta hana jami'i mai kula da kwastomomi ya amsa 


wayarsa a lokacin da yake bakin aiki. Ba a yarda ya yi 
aiki da ita matukar akwai kwastomomin da ke 


jiransa a layi. 
Kunna wayar ke da wuya sakon tes ya shigo, 'tsiit, 
tsiit'. Ya duba, daga Surayya ne. 

Pls, ina son ganinka da gaggawa. Once again! I 
love you. 

Nan da nan ya ji jikinsa ya yi sanyi, soyayya ta 
motsa. Bata rubuta masa kalmar nan ba sai yau. Ya ji 
gaba daya hankalinsa ya karkata gare ta. Cikin 
hanzari ya rubuta amsa. 


'Ina nan tafe my dear.' 


Karshe 


269 


Danladi Z. Haruna 
Ma'anar Wasu Kalmomi da Karin Bayani 


Access denied 
Sakon da ke fitowa daga allon kwamfuta ya yin da aka 
shigar da suna ko password ba daidai ba. 


Access granted 

Sakon da ke fitowa daga allon kwamfuta ya yin da aka 
shigar da suna ko password daidai domin shiga wani 
gidan yanar gizo. Wani lokacin mutum baya lura da 


lokacin da sakon ke fitowa. 


Admin 


Babban mai kula da wani tsari ko gida a kafafen intanet 


Adsense 
Tsarin tallau da gidajen intanet ke karba daga kamfanin 


google suna samun awalaja. 
Adword 


Tsarin tallau da masu bukata ke mikawa kamfanin 


google domin ya yayata su a duniya. 


Barayin Zamani 


Amazon 
Wani babban kamfani da ke saye da sayarwa a kafar 


intanet. Jeff Bezos ne ya kafa shi cikin shekarar 1994. 
Yana da rassa a kimanin 175 barbaje a fadin duniya. 


Antivirus 


Manhaja ta musamman da ke yaki da Rwayoyin cutar da 
ke karya garkuwar tsaron kwamfuta 


ATM 

Automatic Teller Machine, inji na musamman da ke iya 
karba da bayar da kudI ta hanyar amfani da wani kati na 
musamman. Bankuna da kamfanonin hada — hadar kudI 


ne ke mallakarsa. 


Binary Option 

Wani irin kasuwanci ne na canki — canka. Mutum zai 
fadl yadda kasuwa kaza za ta kaya a lokaci kaza. Idan 
ya canka daidai, zai samu wasu makudan kudade, idan 
kuma ya yi kuskure, shi kenan ya rasa duk kudin da ya 
zuba. 

Mafi yawancin kamfanonin kasuwanci sun haramta 


wannan irin ciniki a hukumance. Sai dai a intanet 
kasuwancin na Kara samun tagomashi daga “yan 


damfara. Hukumar tsaro ta FBI ta bayyana cewa akalla 


271 


Danladi Z. Haruna 


dala biliyan goma barayi ke sacewa ta hanyar irin 
wannan kasuwanci a intanet duk shekara. 

Browsing 

Shawagi a tsakanin gidajen yanar gizo ta Karkashin wata 
manhaja ta musamman da ake kira Browser. 


Brute Force Attack 


Harin Karfi da yaji da wasu irin manhajoji ke kaiwa 
rumbunan sirrin kwamfutocin da ke intanet domin samo 
sunaye da kalaman sirrin da ake shigar su 


Cloud Storage 


Sabuwar fasahar ma'ajiyar bayanai a sarkar sama 
maimakon wadda aka saba da ita a baya a cikin 


kwamfutoci. 


COICA 


Combating Online Infringement and Couterfeits Act, 
wata doka ce da wani Sanatan Amirka ya gabatar a 
shekarar 2010 domin yaki da zambar intanet da satar 
fasaha, amma dokar ba ta samu wucewa ba saboda 


adawar da manyan kamfanonin intanet suka nuna. 


3 


Barayin Zamani 


Connecting 
Yunkurin da kwamfuta ke yi na saduwa da wata 
kwamfutar ta hanyar intanet. 


Cpanel 


Wata farfajiya ta musamman da ake shirya yadda 
mu'amala website zai kasance ga masu gina gidan 


intanet. 


Cryptocurrency 


Wasu irin tsarin kudi ne a intanet da ake iya sayen 
abubuwa da su ta boyayyiyar hanya ba tare da sanin 


bankuna ba. Wasu daga cikin wadannan takardu 
halastattu ne har ma wasu kamfanonin intanet sun yarda 
da su, amma mafi yawa suna cike da damfara da kuma 


walagigi. 


Database 


Rumbun ajiyar bayanai. 


DDOS 


Distributed Denial Of Service, wani irin surkulle ne da 
ake aikawa kwamfutoci ko gidan sarkar sama domin su 


273 


Danladi Z. Haruna 


kasa aiki yadda ya kamata. Shi yasa ake kiransa 
Dandantiri. 


Dedicated IP 
Adireshin intanet da ke aiki a gidan yanar gizo kwaya 


daya tak. Mai dauke da gidaje da yawa ana kiransa 
Shared IP 


Domain Name 
Sunan gidan yanar gizo wanda yake farawa da http:// ko 
www. Ko dukansu. 


Domain Name Server 
Babban gidan da ke kula da fadl — tashin Domain Name 


EBay 
Wani babban kamfani da ke hada — hadar kayan gwanjo 


a intanet. Pierre Omidyar ne ya kafa shi cikin shekarar 
1995. Yanzu haka shi ne ke da mallakin kamfanin 
musayar kudade na Paypal. 


Barayin Zamani 


E-mail 

Electronic Mail, wata hanya ta musamman da ake iya 
aikewa da sako ta intanet. Ana iya aikawa da rubutu, 
hoto, murya ko bidiyo. 


Facebook 
Babban kamfanin intanet mai daraja ta 3 a duniya wanda 


aka kafa shi cikin shekarar 2004. Burinsu shi ne sadar 
da zumunci da tattaunawa tsakanin al'umma da ke 


zaune a yankuna daban — daban na fadin duniya. A halin 


yanzu yana da mabiya akalla miliyan dubu biyu uku, 
kuma cikinsu akan samu akalla miliyan dubu da dari 


hudu masu ziyartarsa kullum. 


Formatting 
Share duk wani abu da ke cikin kwamfuta a zuba sabbi 
ta hanyar amfani da wasu irin manhajoji. 


Godaddy 
Kamfanin da ke yi wa masu son bude gidan sarkar sama 
rijista. An kafa shi cikin shekarar 1991, amma ya zama 


cikakken kamfani mai lasisi a shekarar 2000. A halin 
yanzu kamfanin ne lambawan wajen rijistar gidajen 


intanet. 


275 


Danladi Z. Haruna 


Google 


Kamfanin intanet mai daraja ta daya a duniya wanda ya 
shahara wurin samar da manhajojin da ke binciko 


bayanai. Har ila yau su ne kan gaba wurin tallace — 
tallace a intanet. An kafa kamfanin Google a shekarar 
1996, ya samu rijista a shekarar 1997. 


ICANN 
Duba shafi na 246 


IMEI 
Duba shafi na 221 


Inbox 


Sakar sako ta kebe ga masu tu'ammali da intanet. 


Infopreneurs 
Wasu Rwararrun mutane da ke binciko boyayyun 
bayanai a intanet suna sayarwa duk mai bukata. 


A 


Barayin Zamani 


Instagram 

Karamin kamfanin da ke Karkashin facebook wanda ya 
mayar da hankali wurin musayar hotuna da gajerun 
bidiyo. 


Internet Protocol 
Duba shafi na 156 — 157 da 219 


Java 

Wata irin manhaja ce da aka RKirkira domin aiki a 
kowacce irin kwamfuta ko wayar salula. Kamfanin Sun 
Microsystem ne ya RKirkiro shi a shekarar 1995. A halin 
yanzu, kamfanin Oracle ne yake kula da shi. Wanda ya 
nakalci yadda ake sarrafa Java ana masa lakabin Guru. 


Linux 

Babbar farfajiyar manhajoji (operating system) da ake 
rabawa kyauta, kuma kowa na da “yancin ba da tasa 
gudunmawar. Har ila yau, kowa na iya daidaita ta 


gwargwadon yadda yake bukata. A yanzu dai mafi 
shaharar linux sun hada da Ubuntu da Fedora da Red hat 


linux da kuma Linux Mint. 


277 


Danladi Z. Haruna 


Microsoft 

Wata farfajiyar manhajoji (operating system) mai saukin 
sarrafawa wadda ta fi shahara a duniya. Sai dai ba 
kamar linux ba, ita sayen lasisinta ake bisa wasu 
sharudda. Kamfanin Microsoft Inc wanda Paul Allen 
da Bill Gates suka samar a 1975 ne yake samar da ita. 


Mouse 


Dan jagora. Daya daga abubuwan zahiri (hardware) da 


ake ganin a kwamfuta. Amfaninsa shi ne tafiyar da 
tsinken da ke zagayawa da mutum lungu da sako na 


kwamfuta. 


MySOL 

Daya cikin masarrafan rumbunan ajiyar bayanai watau, 
Database. Da farko MySgl kyauta ake bayar da shi, 
daga bisani kamfanin Oracle ya saye lasisinta, sai ya 


zama iri biyu, na kyauta da na kudi. Ganin haka ya sa 
masu taimakawa ginin manhajar suka balle suka samar 
da wata manhajar irin Mysgl din da suka rada mata suna 


MariaDb. 


A 


Barayin Zamani 


Networking 
Tsarin da ake be wajen hada kwamfuta biyu ko fiye 


domin musayar bayanai tsakaninsu. Ana iya wannan 
hadin ta hanyar kebul ko layin waya ko kuma ta 


Kkarkashin fasahar intanet. 


Offline 
Gudanar da aiki da kwamfuta ba tare da hada ta da 
intanet ba. 


Online 
Gudanar da aiki da kwamfuta a ya yin da take hade da 
intanet. 


Password 


Kalamai ko haruffan sirri, mabudan da ke bayar da izni 
ga mai aiki da intanet ya shiga wuri na musamman 


gwargwadon matsayin da aka ba shi a wurin. 


Phreaking 

Dabarar ake yi wajen dandatsar shiga layin tarho a yi 
kira ba tare da an biya ko sisi ba. Wanna dabarar ta jima 
sosai tun kafin bayyanar fasahar intanet. 


279 


Danladi Z. Haruna 


PIPA 


Preventing Real Online Threats to Economics 
Creatuvuty and Theft of Intellectual Property 
(PROTECT IP) wata doka ce da wani Sanatan Amirka 
ya gabatar a shekarar 2011 domin yaki da barayin 


Intanet da masu satar fasaha, amma dokar ba ta samu 
wucewa ba saboda kiyasin da aka yi cewar za a kasha 
kimanin dala miliyan 47 kafin a samu yadda ake so a 


dokar kuma ba a tanadin hanyoyin mayar da kudin ba. 


Script 
Duba shafi na 208 


Secure Sockets Layer (SSL) 
Duba shafi na 207 


Server 
Kwamfutar da ke dauke da gidan yanar gizo (domain 
name) da sauran abubuwan da suka dangance shi. 


Shared IP 
Adireshin intanet da ke dauke gidajen yanar gizo da 
yawa. Shi ne tsarin mafi araha amma ana iya samun 


Barayin Zamani 


cunkuso a lokacin da kowanne mai gida ya so amfani da 
gidan. Misalinsa shi ne kamar gidan haya ne da bandaki 
guda daya. 


Site 


Duba website 


Skype 

Wani kamfanin intanet da ke Rarkashin kamfanin 
Microsoft wanda ke bayar da dama ana yin kiran tarho 
da kuma ganin juna. 


SOPA 


Stop Online Piracy Act (SOPA) wata doka ce da wani 
Sanatan Amirka ya gabatar a shekarar 2011 domin yaki 


da barayin Intanet da masu satar fasaha, ta hanyar ba 
wa alkalan Amerika damar su kwace duk wata kadara ta 
wani da ake zargi da aikata laifi a intanet tare da 
garkame kowacce irin website da aka nemi wasu 


bayanai daga masu ita ba su bayar ba. Dokar ta tanadi 
daurin shekara biyar da kuma tarar makudan kudade 


bayan an kwace duk abin da mutum ya mallaka. 


Sai dai dokar ba ta samu wucewa ba saboda adawar da 
wasu sanatoci suka nuna kan cewar an yi dokar fadin 


albarkacin baki karan tsaye. Har ila yau manyan 


281 


Danladi Z. Haruna 


kamfanonin intanet sun nuna adawa da dokar har ta kai 
sun tafi yajin aikin gargadI na wuni daya a ranar 18 ga 


Janairu 2012. 


Spoofing 
Amfani da wasu irin masarrafai domin badda sawu a ya 
yin da ake shawagi a intanet. 


SOL injection 

Wata dabara da ake cusa wasu alKkaluma cikin database 
domin a hargitsa bayanan da ke ciki kuma a ji dadin 
aikata barna. 


Twitter 


Kamfani mai daraja ta 12 a duniyar intanet wanda ya 
shahara wurin bayar da cikakkiyar dama ga kowa da 


kowa ya fadi ra'ayinsa ba tare da tsangwama ba. An 
kafa shi a shekarar 2006, yanzu yana da mabiya a kalla 
miliyan 900 daga ciki miliyan 330 na aiki kusan kullum. 


Ubuntu 
Daya daga cikin manyan manhajojin Linux wadanda ake 
rabawa kyauta. 


Barayin Zamani 


Virtual Disk 


Rumbun ajiyar bayanai da ke sararin samaniya (Cloud) 


Virus 
Kwayar cutar kwamfuta mai illata 


VOIP 


Voice Over Internet Protocol, wani tsarin manhaja ne 
wanda ke ba da dama a yi maganar ta intanet kamar 


yadda ake yi a wayar tarho. 


Webhosting 
Wani tsarin da ke bayarwa domin gudanar da gidan 
website. Akwai tsarin hadaka da ake kira shared hosting 


da kuma kebantacce da ake kira dedicated hosting. 
Sauran tsarurrukan sun hada Cloud Hosting da VPS da 


Reseller Hosting. 


Website 

Shafukan intanet wadanda ke Karkashin domain name 
daya. 

Whois 

Duba shafi na 12 


283 


Danladi Z. Haruna 


Wikipedia 
Babban kamfani mai daraja ta 5 a duniyar intanet wanda 


ya shahara wurin tattara rubuce — rubuce. An samar da 


shi ba domin riba ba a shekarar 2001, kuma yanzu 
akwai rubuce — rubuce a kalla miliyan 45 a sashin 


Inglishi da masu bayar da agaji mutum miliyan 35. 
Wikipedia yana da rassa watau yare 298, daga cikinsu 
guda 10 sun daina samun gudunmawa saboda an rufe su 
a cikin watan Maris, 2018. 


Windows 
Farfajiyar kwamfuta wadda Bill Gate ya samar ta 


karkashin kamfanin Microsoft a shekarar 1981. A yanzu 
Windows shi ne lambawan duk da yana fama da 


matsananciyar adawa daga kamfanoni masu tasowa. 


Yahoo 

Kamfani mai daraja ta 7 a duniyar intanet wanda aka 
kafa a shekarar, ya fi mayar da hankali wurin tallace — 
tallace da binciko bayanai. An kafa kamfanin Yahoo a 
shekarar 1994. 


